IRABON GADO is a book on Inheritance in Islamic jurisprudence written in 
Hausa language spoken in Nigeria.The book explains how wealth left behind 
by a deceased in a family is shared among his living children, parents and 
other relatives. It lays much emphasis on the practical aspect of sharing the 
wealth unlike other books written on the same subject whose emphasis were 
more on theoretical aspects .Tables and charts were shown at the end of 
every topic treated summarizing its content.Finally the book has been proof 
read by great Scholars and was found useful for readers interested in the 
field, especially those who understand Hausa language.] 


RABON GADO: 


TAKAITACCIYAR HANYA 


LITTAFI NA DAYA (1) 


IBRAHIM SULEIMAN GWARAM 


ISBN: 978-56913-6-8 


RAMADAN, 1446 AH 


AFRILU, 2024 


ABUBUWAN DA КЕ CIKI 


BABI NA: SHAFI NA: 

Sadaka е AAA 

Є ЗӨ ДЕКО УОК a ОО УЛТ A am Daan 

Сабага а ао ано anna 

ls. “Manar байбы а tah gen ada aaa МЫ Ана ЫКЫС 1 

2 Sabbuban cin gado ......................................—.....e 4 

3 Wadanda shari'a ta hana su cin gado ..................... 6 

4. Мази cin gadon татасі.................................... 8 

5 Kare magaji daga cin gado ................................. 10 
а. Kariyar turewa , sak-dU ................................. 10 
b. Капуаг cirawa, nak-lu ................................... 15 


6. Rabon da kowane magaji zai iya с1..........................18 


a. Raboncidaasibol........................................ 18 
b. Rabon ci da farali .......................................... 21 
7 Hukuncin rabon kaka-uban uba ............................ 28 
a. Rabon ma'adda ............................................. 30 
b. Rabon garra'i.............................................. 31 
8. Gida nawa ya kamata a raba dukiya? ..................... 33 


a. Yadda ake samo asalin mas'ala ...........................34 
b. Kashi nawa kowane magaji zai dauka? ................ 46 


с. Inganta mas'ala idan rabo ya karye .......................50 


d; Masa alar АШИ. sisa sa Ine Sang gan Da akan 72 
е: Raddm aa ane kanan bands aa abah 78 
9. Yadda za ka raba gado ....................................... 87 


a. Yadda ake raba dukiyar gado ..............................88 
b. Misalai akan rabon gado ................................. 90 


10. 


Tsawatarwa akan cin dukiyar marayu ...................... 100 


Tika EA 102 
Ma'anar wasu kalmomi ...................................... 103 
Amsoshin tambayoyi ........................................ 105 
Litattafan da aka duba ....................................... 111 


iii 


SADAUKARWA 
Na sadaukar da wannan littafi ga mahaifina, Marigayi Alhaji 
Suleiman Aliyu; Na'ibin Limamin Masallacin Gwaram, a Jihar 


Jigawa. Allah ya yi masa rahama, amin. 


GODIYA 
Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanar da mutum abinda bai sani 
ba. Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu Annabi 
Muhammadu (SAW) da alayensa da sahabbansa gaba dayansu. 
Bayan haka ina matukar godiya ga sarkin malaman Jahun, Malam 
Hamza Umar wanda ya bada shawarwari wajen tsara littafin kuma 
ya dauki dawainiyar gyara shi kalma bayan kalma. Sai kuma Yusuf 
Alkhasim na “Yusuf Computers International, Birnin kudu”, wanda 
ya dauki hakuri kwarai da gaske wajen tsara littafin a computer. 
Ina godiya ga Malaman da suka duba littafin kuma suka sanya 
albarka, kamar Ustaz Haruna Hashim Gumel, Khadi Bashir Jahun, 
da Mujahid Malam Bayero Adamu Jigawar Sarki, karamar hukumar 
Dutse. Sai mashahuran Malamanmu na Kano kamar su Prof. Sani 
Umar Rijiyar Lemo da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. 
Ina kara godiya ga duk wadanda suka taimaka wajen bugawa da 
kaddamarwar wannan littafi, musamman masarautar Dutse,a 
karkashin jagorancin Mai martaba Sarkin Dutse АШ. Dr. 
Muhammadu Nuhu Sunusi. Allah ya kara masa lafiya tare da Imani. 
A Кагѕһе ba zan manta da dalibata ba, mai albarka, marubuciya 
Jamila Umar Tanko bisa jajircewarta wajen Karawa littafin farin-jini 
da karbuwa a wajen jama'a. 


Na gode. 


JAWABIN MALAMINA AKAN LITTAFIN 
Bismilahir Rahmanir Rahim 
Godiya ta tabbata ga Allah madaukaki, wanda ya yiwa musulmi 
wasiya akan gado. Tsira da amincin Allah su tabbata ga manzo 
Muhammad (S.A.W), wanda ya ce “ku koyi ilmin rabon gado, kuma 
ku koyawa mutane domin shine rabin ilmi, kuma shine farkon ilmin 
da za'a manta а cikin al'ummata”. 
Bayan haka na duba wannan littafi wanda yake dan karami amma 
kuma babba ne idan ka duba irin abubuwan da ya kunsa da kuma 
yawan fa'idarsa. Na tabbata idan mai karatu ya daure ya bishi a 
hankali, hakika, zai amfana da abubuwa masu yawa wanda zai yi 
wuya samun irinsu a tace kamar yadda suke anan. 
Mafiya yawan littattafan da ake wallafawa sunfi bada muhimmanci 
ne akan ilmin rabon gado akarance ba а aikace ba. Wannan littafin 
ya bada kokari kwarai da gaske wajen fitar da mas'alolin gado 
a'aikace wanda na tabbata zai amfani mutane wajen koyon rabon 
gado ta wannan takaitacciyar hanya. 
Da fatan Allah ya karbi wannan aiki ya sanya shi mai albarka kuma 
ya sanya shi cikin mizanin aiyukan malamin na alkhairi, da kuma dai 


duk sauran mutanen da suka taimaka littafin ya tabbata, amin. 
M. Hamza Umar Jahun 


Sarkin Malamai Jahun 


Lakcara a Kwalejin Ilmi, Gumel 


vi 


SANYA ALBARKA 

Dukkan yabo ya tabbata ga Allah mai rayawa da kashewa. 
Shine ya wajabta raba gado tsakanin maza da mata, yara da manya. 

Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu masoyinmu 
kuma annabinmu Muhammad dan Abdullahi, bawan Allah kuma 
manzonsa tare da mutanen gidansa da sahabansa gaba dayansu. 

Babu shakka wannan littafi mai suna “Rabon Gado: 
Takaitacciyar hanya” wanda dan'uwa Ibrahim Suleiman Gwaram уа 
rubuta zai yi matukar amfani ga 'yan'uwa musulmi. Na sami lokacin 
duba wannan littafi tun daga farkonsa har karshensa, kuma na gamsu 
da cewa marubucin yayi kokari ainun wajen kawo mas'alolin gado 
gwargwadon yadda za'a fahimta. Wannan littafi zai taimakawa 
'yan'uwa musamman wajen warware rikice-rikicen da akan ci Каго 
da su in an zo rabon gado, saboda an rubuta shi cikin harshen Hausa 
kuma akwai karancin irin wadannan rubuce-rubuce a cikin harshen 
Hausa. 

A wasu lokutan a kan sami “yan kura-kurai a wajen raba gado 
saboda karancin iliminsa, to amma wannan littafi zai taimaka wajen 
kawar da kura- kuran da ka taso. 

Hakika rabon gado a cike yake da rikici, saboda haka Allah 
(SWT) shi da kansa ya bada ka'idojin da za'a bi a raba gado a cikin 
littafinsa mai tsarki (Alkur'ani) don haka bai barwa dan-Adam ya 
raba ba. 

Allah (SWT) ya nufa, ba za'a raba gado cikin dadin rai ba, ko 
yaya sai rai ya baci. Wannan ta sanya wasu suke kin raba gado wai 
don kada hadin kan gida ya wargaje. To amma tun da Allah ya 


wajabta a raba to babu makawa sai an raba in ana so hadin kan gidan 


vii 


ya dore. In ko ba'a raba ba to zumuncin wannan gida ya gama 
mutuwa. Shi gado ana so a yi gaggawar rabashi in da hali kafin ma a 
binne mamacin. Saboda tsananin kishi da Allah ya ke yi akan 
dukiyar marayu, tun daga nan duniya Allah yake kama maciya 
dukiyar marayu. A halin da muke ciki saboda son zuciya matsalar 
rabon gado tana daya daga cikin kararrakin da suka fi yawa a 
kotunmu. Magada ya kamata a rinka yin hakuri in an zo rabo. Domin 
a tuna an rasa wanda ya tara dukiyar ma bare abinda ya tara ya bari. 
Daga karshe ina rokon Allah (SWT) ya sakawa dan'uwa 
Ibrahim Suleiman Gwaram da alhairi, kuma ya bashi kwarin gwiwa 
da juriya wajen irin wadannan rubuce-rubuce. Haka kuma ina rokon 
duk wanda ya karanta wannan littafi ya sanya marubucin cikin 


addu'oinsa na alheri. 


Ustaz Haruna Hashim Gumel 
Cheif Registrar, Shari'ah Court of Appeal 
Dutse, Jigawa State 


vili 


GABATARWA 

Na fara da sunan Allah, mai rahama, mai jin kai. Godiya ta 
tabbata ga Allah Ubangijin halitta, mai rayawa, mai kashewa, 
Ubangijin da ya sanya mutuwa ta zama abar dandanawa ga kowane 
mai rai. Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban halitta 
Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa. 

Bayan haka, ilmin rabon gado na daga cikin bangarorin ilmin 
da zai yi karanci a karshen zamani. Manzon Allah tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi, a cikin ruwayar Imam Ahmad da Baihaki 
ya ce: 


"ku nemi ilmin rabon gado, kuma ku sanar da shi ga 
mutane, domin za a dauke wannan ilmin kuma fitina ta 
bayyana a lokacin da mutum biyu za su saba a kan rabon 
gado, babu wanda zai iya raba tsakaninsu" 


Hakika, kwadaitarwar wannan Hadisin da kuma ganin yadda 
rikicin rabon gado ke karuwa a wannan zamani sun yi mini kaimi na 
ga ya dace im bada gudunmawata a wannan fanni a cikin harshen 
mu na Hausa. 

Na ambaci littafin da suna: "Rabon Gado: Takaitacciyar 
Hanya", saboda littafin ya dogara ne kawai akan 'yar fahimta ta a 
cikin sanannun litattafanmu na fikhun Imamu Malik dan Anas, Allah 
ya kara masa yarda. To, amma duk da wannan rashin zurfafawa, ina 
fata Allah ya sa wannan hanya ta zama mabudi ga duk mai son 
koyon rabon gado; kuma Allah ya sa mai amfani ce a gare mu da 
al'umma baki daya. 

Na tsara wannan littafi na farko a cikin babi-babi har guda 
goma (10). Yana da kyau ga duk mai koyo, yayi nazarin litafin a jere 
daga babi zuwa babi, domin hakanne zai kai shi ga manufarsa. 


IK 


Akwai taswirori da tebur-tebur masu dunkule bayanai а karshen 
wasu babin. Wadannan an kawo su ne musamman don su taimakawa 
wanda ya riga ya kware a fannin wajen duba wata mas'ala cikin 
kankanin lokaci. 

A karshe, ina rokon Allah ya yi min jagora akan tsara wannan 
littafi, tare da kakkabe duk wani kuskure da ka iya samuwa saboda 
ajizancin dan-Adam, amin. 

Wassalam 


Ibrahim Sulaiman Gwaram 
Ma'aikatar Ilmi, 

Sashen Makarantun Kimiyya, 
Jihar Jigawa 

07030512212 


BABI NA DAYA (1) 


MA'ANAR GADO 

Gado a shariar Musulunci, wani tsari ne a inda shari'a ke 
mallaka dukiyar mamaci ga danginsa bayan an gama biyan duk wasu 
hakkoki da suka rataya a kan wannan dukiya. 

Hakkokin da za su iya rataya akan dukiyar mamaci su ne, 
guda biyar (5): na farko, za a fara fitar da zakka ko kaffarar da ta 
wajaba akan mamaci amma bai fitar ba. Na biyu, za a iya yiwa 
mamacin likkafani kuma а biya duk wata hidima ta binneshi a cikin 
dukiyarsa. Na uku, a biya duk bashin da ke kan mamacin. Na hudu, 
a zartar da wasiyar da mamaci ya bari, idan bata wuce daya bisa 
ukun dukiyarsa ba. Amma, idan ta wuce haka sai da yardar magada. 


Na biyar, wato na karshe, idan dukiyar ta rage sai a raba gado. 


A) HUKUNCIN GADO 
Allah ta'ala shi ne da kansa ya yi rabon gado a cikin Alkur'ani 


mai girma, saboda haka rabon gado wajibi ne. 


Ayoyi na 7 zuwa 12 da kuma ауа ta 176 a cikin suratun Nisa'i, 
gaba dayansu suna magana ne akan rabon gado. Aya 7 tayi nuni kan 
cewa kamar yadda maza suke da gado, hakanan mata suna da gado a 
cikin dukiyar da iyaye da 'yan'uwa suka mutu suka bari — komal 
yawan dukiyar, kuma komai kankantarta. Ka ga ashe babu wata 


hujja akan a hanawa mata rabonsu na gado, rabon gida ne ko gona. 


Banbanci kawai shi ne, mafi yawanci maza su kan ninka mata a 
wajen rabo; kamar yadda Allah уа ce: 
МА ebill сызу! Jam Jia ЖАШ 25у а д 2а ы: Л JB 
Ma'ana: "Allah ya yi muku wasiyya а cikin 'ya'yanku, namiji 
yana da rabon mata biyu" 
Haka nan, Manzon Allah ya yi umarni a raba gado; kamar 
yadda ya zo a wnai hadisi ruwayar Buhari da Muslim: 
“Де жы АЈ АА ай YA ia) sakang Ale ai А ÀI зә) JB 
Ma'ana "ku riskadda gado ga masu ita" 
Yana da kyau a raba gado akan lokaci tun kafin wasu daga 


cikin magana su fara mutuwa abubuwa su rikice. 


В) RUKUNAN GADO 
Gado ya na da rukunai guda uku (3) wadanda lallai sai sun 
hadu kafin a fara zancen cin gado. 
Lallai ya kasance an sami: 
l- Mai cin gadon 
2- Wanda za a gaji dukiyar ta sa wato mamacin 
3- Dukiyar da za a ci gadon а cikinta 


Idan babu daya daga wadannan to babu rabon gado. 


С SHARRUDAN CIN GADO 

Kafin a raba gado, lalle a tabbatar wadannan sharuda sun 
samu:- 
(1) Tabbatar da mutuwar wanda za а gada — domin ba a cin gadon 


mai rai. Haka kuma mutum ba zai raba gadon dukiyar sa ba 


(2) 
(3) 


lokacin da ya ke da rai. Amma da alkali zai yi hukunci da 
mutuwar wanda ya bace, to za a iya raba gadonsa (Gaiba). 
Tabbatar da rayuwar magaji a lokacin da mamacin ya mutu. 
Tabbatar da dangantakar da ke tsakanin magajin da mamacin. 
Misali: lalle a tabbatar dan mamacin ne, kuma addininsu shi 
ne musulunci. A tabbatar sakin nan da ya yi wa wannan matar 


tasa, idda ba ta cika ba a ranar da ya mutu, da dai sauransu. 


BABI NA BIYU (2) 


SABUBBAN CIN GADO 


Dalilan da ke sa mutum ya ci gadon mamaci hudu (4) ne, su 


ne: aure, dangantaka, walittakar bawa, baitil mali. 


1) 


2) 


Aure: akwai gado tsakanin miji da matarsa, ko da matar ba ta 
tare gidan mijin ba, haka kuma ko da sun rabu da juna (sakin 
da za a iya kome) matukar ba ta gama idda ba. 

Da zai sake ta a cikin rashin lafiya mar tsanani, kuma sai ya 

mutu a cikin wannan rashin lafiyar to za ta ci gado, koda ta yi 

idda ta yi aure ta yi ciki ta haihu a wani gidan da miji daban ba 
shi ba. 

Dangantaka: dangantakar mutum da mutum ta na sa su ci 

gadon juna. Amma an fi Karfafa cin gado tsakanin dangin uba 

— wato dangin mamaci na gidan uba. Dangin uwa su a ke cewa 

ma'abuta zumunta, ba sa cin gado im banda mutum biyu: — 

wato, kaka — uwar uwa da kuma 'yan uwa li-ummai. 

Dangantaka ta kasu kashi uku (3): asali, reshe, 'yan uwantaka. 

a. Asali ko tushe: asalin mamaci ya hada duk wadanda suka 
haife shi, wato iyaye da kakanni, kamar; uba, uwa, kaka da 
abinda yayi sama. 

b. Reshe ko baya: Bahaushe na cewa, "wane ya mutum ya bar 
baya". Reshe ko baya su ne: 'ya'ya, (da ko 'ya) da kuma 
jikoki, da tattaba kunne da abinda yayi Kasa. 

с. 'Yan'uwantaka: 'yan'uwa sun Kunshi duk wadanda aka haife 


su ciki daya da mamacin ko tare da mahaifin mamacin. Su 


3) 


4) 


ne: kani ko wa, Kanwa ko ya, da kuma baffannu — wato 

kani ko wan uba. 

'Yan uwa suna cin gado idan mamacin ba shi da asali ko 

reshe alokacin da ya mutu. 

Dan'uwa yana iya kasancewa:- 

i. Shakiki — wato uwa daya, uba daya 
ii. Li'abbi — wato uba daya kawai 

iii. Li'ummi — wato uwa daya kawai 
Walittaka ta hanyar 'yan-tadda bawa: wanda ya 'yanta bawa 
(ko baiwa) zai iya cin gadon wannan bawa (ko baiwa) idan 
babu masu cin gado daga cikin dangin wannan 'yantaccen 
bawan. Duk wanda ya 'yanta bawa (ko baiwa) yana cin 
gadonsa da asibci — (duba shafi na ..24) 
Baitil Mali: baitil mali ta taska ta kudi da dukiyar musulmi 
wacce take hanun hukumar musulunci kuma ake sarrafa ta ga 
harkokin musulmi da musulunci. 
Idan mamaci ba shi da magada gaba da baya to dukiyar sa ta 
zama gado ga musulmi baki daya. 
Haka kuma idan an yi rabo, ko wane magaji ya dauki rabon sa, 
sai aka sami shauran dukiya kuma babu mai kwashe abinda ya 
rage, to wannan shaura shima, ya zama na baitil mali. Idan 
kuma babu baitil mali to za a iya mayar da wannan shaura ga 


magadan da suka cancanci karbar raddi- shafi na .....?? 


BABI NA UKU (3) 


WADANDA SHARTA TA HANA SU CIN GADO 
Wadanda shari'a ta hana su cin gado su ne kamar haka:- 

1) Kafiri: banbancin addini ya na hana cin gado. Babu gado 
tsakanin Musulmi da kafiri. Haka nan ba gado tsakanin 
bayahude da banasare. 

2) Bawa: bawa ba ya cin gadon uban gidansa don shi ma dukiya 
ce. 

3) Jinjirin da bai yi Kuka ba: ba ya cin gado kuma ba a cin gadon 
sa, domin bai dandana rayuwa ba a duniya har ma ace ya mutu 
a ci gadonsa. 

4) Dan-zina: wato shege, ba ya cin gadon ubansa. Amma yana 
cin gadon uwarsa kuma tana cin na sa. 

5) Dan-Lrani: wato wanda ubansa ya kore shi daga tsatsonsa. Ва 
ya cin gadon uban, haka nan uban baya cin gadonsa. Amma 
yana cin gadon uwarsa kuma tana cin na sa. 

6) Wanda yayi kisan ganganci: duk wanda ya kashe wani daga 
cikin danginsa da gangan, to shari'a ta haramta masa cin gado 
ko diyyar wannan mamacin. 

7) Magada juna wadanda ba a tantance wanda ya riga mutuwa 
ba: babu gado a tsakanin su. Misali, wadanda suka mutu a 
cikin gobara, ko rushewar gini, ko hatsarin mota da sauransu. 
Fadakarwa akan gadon Zul-arham 
Zul-arham: sune dangin mamaci wadanda ba a ambaci rabonsu 
na farali a Alkur'ani ba, haka kuma basa cin gado da asibci. 


Yana da kyau mai karatu ya duba cikakken bayani akan 


6 


ij-tihadin malamai akan mas'alar gadon Zul-arham а cikin 
littafi na biyu(2). Amma a wannan littafin na farko zamu 
takaita akan ra'ayin Imam Malik dan Anas wanda kuma shine 
maz-habar Zaidu dan Sabitu, Allah ya yarda da aikinsu. A 
wannan mazhaba Zul-arham basa cin gado. 
Zul-arham, dangin zumunta sun hada da: 
i. Kaka: Uban-uwa 
ii. Kawu: kani ko wan uwa 
iii. Umma: kanwa ko yayar uwa 
iv. Dan-dan'uwa li'ummi: maza da mata 
v. Jikoki: 'Ya'yan 'Ya mace-maza da mata 
A cikin muwadda Imam Malik Allah ya Kara masa yarda, ya 
ce: "mata wadanda basu zo a Nassin Alkur'ani ba, kuma su na nesa 
da mamaci, wajen dangantaka ba sa cin gado". 
Can Сула сад giall Ga Ц Amal A 81 yah Di AKE JS 
Maa KA а 
Wadannan mata da ba sa cin gado su ne: 
1. Goggo: Kanwa ko yar uba 
. 'Yar Dan'uwan mamaci — sai idan akwai namiji tare da ita. 


. 'Ya'yan 'Yar'uwar mamaci maza da mata 


A o N 


. 'Yar baffan mamaci. Sai dai idan akwai namiji tare da ita. 


BABI NA HUDU (4) 


MASU CIN GADON MAMACI 
A) Maza 
Masu cin gado daga cikin maza, mutum goma (10) ne, su ne 
kamar haka:- 
1. Da: na tsatson mamaci 
2. Jika: dan da 
3. Uba: mahaifi 
4. Kaka: uban uba 
5. Dan'uwa: kani ko wan mamaci shakiki ne ko li'abbi ko 
l'ummi. 
6. Dan'dan'uwa: wato dan Kani ko dan wa, shakiki ko li'abbi 
kawai. 
7. Baffa: wato Капі ko wan uba, shakiki ko li'abbi kawai. 
8. Dan baffa: wato dan Kanin uba ko dan wan uba, shakiki ko 
l'abbi kawai. 
9. Mijin mamaciya 
10. Maulan Ni'ima: wanda ya 'yanta bawa (ko baiwa) to zai 
ci gadonsa, idan bawan ba shi da dangi na kusa (asibai) 
B) Mata 
Masu cin gado daga cikin mata su bakwai (7) ne, su ne:- 
І. 'Ya mace: ta tsatson mamaci 
2. Jika mace: 'yar dan mamaci 
3. Uwa: mahaifiya 
4 


. Kaka: uwar uwa ko uwar uba 


5. 'Yar'uwa: shakikiya ko li'abbiya ko li'ummiya 
6. Matar: mamacin 
7. Maulantun Ni'ima: matar da ta 'yanta bawa (ko baiwa) da 
kanta, zata ci gadon wannan bawa (ko baiwa) idan bawan 
ba shi da dangi asibai. 
C) Baitil Mali 
Kamar yadda ya gabata, al'ummar Musulmi na cin gado a 
rashin magada, ko a rashin asibi. 
Idan babu Baitil mali sai a yi raddin dukiyar ga wadanda suka 


cancanta (shafi na 78). 


BABI NA BIYAR (5) 


AL-HAJBU: KARE MAGAJI DAGA CIN GADO 

Bayan ka lissafa dukkanin magadan mamaci kamar yadda su 
ka zo a babi na hudu, to sai zancen kariya. Manufa а nan ita ce, wani 
magajin zai iya kare wani daga cin gado, wato ya hana shi ci, saboda 
ya fishi daraja ko dangantaka ga mamacin. Misali,da namiji yana 
kare duk wani magaji daga cin gado kwata-kwata in banda mutane 
hudu (4): 'ya da uba, da uwa, da miji ko matar mamacin. Haka kuma 
ko su wadannan ma, da namiji ya kan rage musu rabonsu daga rabo 
mai tsoka zuwa rabo maras tsoka. 

Kariya daga cin gado ta rabu rabo biyu (2) 

A) Kariyar turewa (sak'du) 

Wato kariyar ture magaji daga cin gado kwata-kwata. 
В) Капуаг cirawa (паки) 

Wato Капуаг cira magaji daga wani rabo zuwa wani. Misali, 

daga rabo mai tsoka zuwa maras tsoka, ko akasin haka. 
A) KARIYAR TUREWA (SAK'DU) 

Duk wani magaji wanda ke da dangantaka tsakaninsa da 
mamaci, kai tsaye ba tare da wani tsani ba, ba a iya kare shi kwata- 
kwata daga cin gado. Ma'ana wadannan dangi lalle su ci gado, su ne: 
da, 'ya, uba, uwa da kuma miji ko mata. Kuma idan dai har akwai da 
namiji a cikin 'ya'yan mamaci, to wadannan da muka ambata su 
biyar (5) su ke iya cin gado kawai. Amma duk sauran dangi an ture 
su. 

A daya hannun kuwa, duk wanda ya danganci mamaci ta wani 


tsani, to za a iya ture shi. Dubi taswira a shafi na.... 


10 


Misali:- 

1. ‘Da namiji yana kare jika — dan'da 

Idan akwai da, jika ba ya cin gado. Sai dai a rashin da, to jika 
Shi ne a matsayin da, zai iya cin rabo irin na da daga cikin dukiya, 
kuma zai iya kare duk wanda da zai iya karewa. 

Da namiji yana kare dukkanin 'yan'uwa da baffannu da 
'ya'yansu. 

2. Uba yana kare kaka — uban uba 

Uba yana kare kaka daga cin gado. Idan babu uba, to kaka shi 
ne a matsayin uba ga mamaci. A wasu halayen kaka ya kan ci rabo 
irin na uba. 

Kaka yana kare baffannu da 'ya'yansu. Amma ta fuskar 
'yan'uwa, kaka ya na kare 'yan'uwa li'ummai ne kawai, banda 
'yan'uwa shakikai ko li'abbai. 

3. 'Yan'uwa suna kare baffannu 

Dan uwa shakiki (ko li'abbi) yana kare dan-dan uwa da kuma 
baffannu. 

Haka kuma dan-dan uwa shakiki (ko li'fabbi) yana kare 
baffannu da 'ya'yansu. 

Baffa shakiki (ko li'abbi) уа na kare dan-baffa daga cin gado. 

A tsakanin 'yan'uwa masu daraja daya, shakiki yana kare 
l'abbi. Amma а rashin dan'uwa shakiki to li'abbi а matsayin shakiki 
ya ke wajen abin da zai ci na gado, da kuma wadanda zai iya 
karewa. 

'Yan'uwa shakikai ba sa kare 'yan'uwa li'ummai daga cin gado, 


saboda dukkanninsu uwa ta hada su. Amma dan'uwa li'ummi ba ya 


11 


cin gado idan akwai 'ya'ya ko jikoki, ko kuma akwai uba ko kaka- 
uban uba, ga wannan mamacin. 
4. Uwa tana kare kaka — uwar uwa 

Idan akwai uwa, to, kaka — uwar uwa ba ta cin gado. Idan babu 
uwa, to uwar uwa za ta ci sudusi (1%) na dukiya. 

A cikin risala, dan Abu Zaid (R.A) ya ce, "ita ma kaka uwar 
uba za ta iya cin sudusi (1%). Kuma, idan kaka uwar uwa su ka hadu 
da haka uwar uba, to su biyun za su raba shi wannan sudusin (1/6) a 


tsakaninsu dai-dai wa dai-da". 


' 


5. Ya'ya mata biyu па tsatso su na kare jika — 'уаг da 


'Ya'ya mata biyu na tsatso su na kare jika — 'уаг da daga cin 
gado, sai dai idan tare da ita jikar akwai namiji — wato kaninta ko 
wanta. 

Haka kuma “yan-uwa mata biyu shakikai suna kare li-abbiya 
daga cin gado sai dai idan tare da li-abbiyar akwai namjji. 

6. Dangi na tsatso suna kare Maulan-ni'ima 

Wanda ya 'yanta bawa (ko baiwa) ba ya cin gado matukar 
mamacin ya na da 'yan'uwa asibai. 

7. Dangi asibai su na kare Baitil Mali 

Baitil Mali na cin gado ne kawai a rashin magada. 

Fadakarwa: akan tasiwarar da ke Kasa mai nuna kariyar 
turewa. 

Wamnan taswira ta nuna a dunkule yadda kariyar turewa take a 
tsakanin magada. 

Taswirar ta nuna mamacin a cikin da'ira. 


Abubuwan lura su ne: 


12 


1) 


2) 


3) 
4) 


Kibiya ta na soke duk magajin da aka kare shi daga cin gado. 
Misali, idan ka duba daga sama — a cikin reshen mamacin, za 
ka ga da namiji ya kare jika — dan da, shi kuma jika ya kare 
dan — jika. Haka nan abin yake idan ka duba tushe (a Kasa) ko 
yan uwantaka (a hannun dama). 

Ba a ture ma'aurata daga cin gado, matukar sharrudan gado 
sun cika. 

Reshe da tushe suna kare 'yan'uwa daga cin gado. 


Reshe yana rage darajar tushe da kuma ma'aurata. (naklu) 


13 


TAS'WIRA MAI NUNA KARIYAR TUREWA 


| 
| 


Mamaci Dan dan'uwa 
e shakiki 


e li'abbi 


"Yan uwa 


Матасі 


Матасі 


Dan'uwa Baffa 
e Shakiki e Shakiki 
e Liabbi e Li'abbi 


Danbaffa 
e Shakiki 
e Li'abbi 


'Yar uwa 

e shakikiya 

e li'abbiya 
(tare da “ya) 


1 


+ 


B) 


Р” КӘ 


KARIYAR CIRAWA (NAK'LU) 


Kariyar cirawa ta rabu rabo uku (3):- 


Cirawa daga rabo mai tsoka zuwa rabo maras tsoka 


Cirawa mai rage darajar magaji ta ci da asibci zuwa farali 


Cirawa mai daga darajar magaji zuwa ci da asibci 


Cirawa daga rabo mai tsoka zuwa rabo maras tsoka 


Wamnan irin cirawa ta shafi mutane biyar:- 


a. 


Uwa: rabon uwa yana cirawa daga cin sulusin (1/3) dukiya 
zuwa sudusi (1/6) idan har akwai daya daga cikin wadannan 
masu cirawa:- da namiji ko 'ya ta tsatso, jika ko jikanya, ko 


kuma 'yan'uwan mamaci su biyu, (mata ne ko maza). 


. Miji: Da ko 'ya, jika ko jikanya, kowannensu yana cira 


rabon miji daga rabin (V2) dukiya zuwa cin rubu'in (М) 


dukiya. 


. Matar aure: da ko 'ya, jika ko jikanya, kowannensu yana 


cira rabon matan aure daga rubu'in dukiya (М) zuwa cin 


sumuni (14%). 


. 'Ya ko jika — 'yar da: 'ya ta tsatso idan ita kadai се ga 


mamaci ta kan ci rabin dukiya (V2). Amma idan 'ya'ya mata 
sun kai biyu ko sama da biyu rabonsu ya kan cira daga rabi 
(V2) zuwa biyu bisa uku (2/3). 

Haka nan hukuncin jikoki mata biyu yake — za su ci 2/3. 
Idan kuma ka hada 'ya ta tsatso da jikanya — to za su сі 2/3 — 
wato 'ya ta dauki rabi (V2), jikanya ta dauki sudusi (1/6) — 
wato 2/3 ya cika kenan. 

'"Yan'uwa mata li'abbai: 'yan uwa mata li'abbai idan sun kai 


biyu su kan ci sulu saini (”/3). Amma idan shakikiya daya ta 


15 


shiga cikin su, to rabon li'abbai zai fado zuwa cin sudusi 
(1%) kawai — ita kuma shakikiya ta kwashe rabi (1⁄2). 
Idan yan'uwa mata shakikai sun kai su biyu ko sama da 
biyu, to sukan cinye sulusani saboda haka sai su ture 
І’аБЫуа daga cin gado. 

2. Cirawa mai rage darajar тагай! ta ci da asibci zuwa farali 

Asibci hukunci ne a inda magaji ya kan kwashe dukkanin 
dukiya idan shi kadai ne mai cin gadon, ko kuma ya kwashe sauran 
dukiya bayan duk abokan rabo sun dauki nasu. 

Wannan irin cirawa ta shafi uba da kaka kawai. A nan, uba (ko 
kaka) ya na cin sudusin dukiya (1%) maimakon ya ci da asibci. Мази 
cira shi su ne: da ko jika. 

3. Cirawa mai daga darajar magaji zuwa ci da asibci 

Wannan ya shafi masu cin gado daga cikin mata idan 
dan'uwansu namiji уа shigo cikinsu. Shi wannan патіјіп zai ciyo 
musu gado da asibci, sannan kuma sai su raba akan kowace mace ta 


dauki rabin rabon namiji daya, wadannan su ne:- 


a. 'Ya'ya mata па tsatso: 'ya daya ta tsatso ta kan сі rabin dukiya (V2) 
idan ita kadai ce. Idan sun kai su biyu ko sama da biyu su kan ci 
sulusaini (“/3). Amma idan suna da Rani Ко wa namiji a cikinsu, 
za su daga rabonsu zuwa ci da asibci, wato su kwashe duk 
dukiyar, ko kuma abinda ya rage. Za su raba, a kan kowane 


namiji zai dauki kimanin rabon mata biyu. 


b. Jikoki mata (ya'yan da): kamar dai hukuncin 'ya'ya mata па 
tsatso, haka su ma jikoki mata. Idan akwai namiji a cikinsu su kan 


ci gado da asibci maimakon sulusaini (2/3). Za su raba mabakiya 


16 


(wato abinda ya rage) a kan kowane rabon namiji daya dai-dai da 


rabon mata biyu. 


. "Yan uwa mata (shakikai ko li'abbai): Haka nan su ma, idan 
akwai namiji a cikinsu su kan ci gado da asibci, maimakon (2/3). 
Za su raba mabakiya (wato abinda ya rage) kowane rabon namiji 


kimanin rabon mata biyu. 


17 


BABI NA SHIDA (6) 


RABON DA KOWANE MAGAJI ZAI IYA CI 

Allah ta'ala shi ne ya yi rabon gado da kansa a cikin Alkur'ani, 
ya baiwa ko wane magaji irin abin da zai iya ci na gado. 

(Duba suratun Nisa'i, aya ta 11, 12 da 176) 

Magadan da ba su zo a cikin nassin alkur'ani ba, za ka sami na 
su rabon a cikin Hadisan Manzon Allah (S.A.W) da kuma Kiyasin 
Khulafa'ur Rashidin, Allah ya Kara yarda a gare su. 

Rabon da magaji zai iya ci, zai iya kasancewa daya daga cikin 
nau'o'i biyu (2) su ne:- 

А) Rabon ci da asibci, ko 

B) Rabon ci da farali 

A) RABON CI DA ASIBCI 

Asibi: shi ne duk wani namiji wanda ya danganci mamaci kai tsaye, 
ko kuma ya dangance shi ta hanyar wani namijin. Wasu daga cikin 
asibai sun hada da:- da ko jika, uba ko kaka, da kuma 'yan'uwa 
‚таға, — wato Kani Ко wa. 

Asibai suna cin gado da asibci. Ma'ana, asibi ya kan gaje 
dukiyar mamaci gaba daya idan har babu wani abokin rabo tare da 
shi. Misali, idan 'ya'yan mamaci, maza da mata, suka zama su kadai, 
to za su rabe duk dukiyar a tsakaninsu. A nan kowane da namiji zai 
dauki kashi biyu, kuma kowacce 'ya mace ta dauki kashi daya. 

Uba, kaka, jika, dan'uwa ko dan-dan'uwa, kowanensu zai iya 


cin dukiya gaba daya da asibci, idan har ya kadaita. 


18 


1. 


Abin lura kuma shi пе, idan akwai wasu abokan rabo tare da 
asibi, to kowane daga cikin abokan rabo zai dauki iya rabonsa, shi 
kuma asibi sai ya kwashe dukkannin abin da ya rage — (wato 
mabakiya). 

Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce:- 
SB i А4 «Даб ai jal уам! talang Аде d) а Ф J 7% 

Ade айз — Si Ja) 
Ma'ana: "Ки bada farallin gado ga masu shi, атта abinda ya 
rage, to mutum namiji shi yafi cancantan ya kwashe". 
(Bukhari da Muslim). 

Ana cewa, "wani ya ci da asibci", idan ya kwashe dukiyar da 
aka abin da ya rage. 

Amma idan babu abinda ya rage, to asibi ya kan tashi babu ko 
allura. 

Rabe-Raben Asibai 

Asibai sun rabu rabo uku (3):- 

i. Asibi da kansa 
ii. Asibi da waninsa 
iii. Asibi tare da waninsa 

Asibi da Kansa 

Wannan asibi shi ne wanda zai ciyo wa kansa dukiya da 
asibci, su ne:- 

i. Uba 
п. Kaka — uban uba 
ш. Da namiji 
iv. Jika — dan da 
у. Dan dan'uwa- shakiki ko li'abbi 


19 


vi. Baffa — dan'uwa — shakiki ko li'abbi 
уп. Baffa — shakiki ko li'abbi 
viii. Dan baffa — shakiki ko li'abbi 
ix. Maulan ni'ima 
x. Maulatun ni'ima 
хі. Baitil mali 
li. Asiba da waninta 
Wannan ya kunshi magada mata wadanda dan'uwansu namiji 
ya kan ciyo musu gado da asibci. Su ne, su hudu (4):- 
i. 'Ya ta tsatso tare da Da 
ii. Jika — 'уаг da tare da jika Dan-da 
iii. 'Yar uwa shakikiya tare da Shakiki. 
iv. 'Yar uwa li'abbiya tare da Li“abbi 
A nan akan raba dukiya, ko wane rabon namiji daya dai-dai da 
rabon mata biyu. 
iii. Asiba tare da wata 
Wannan ya Kunshi yadda magajiya mace ke ci da asibci idan 
ta hadu da wata 'yar uwarta mace wadannan su ne: 
i. 'Yar uwa shakikiya tare da 'ya ta tsatso 
ii. 'Yar uwa shakikiya tare da jika — 'уаг da 
iii. 'Yar uwa li'abbiya tare da 'ya ta tsatso 
iv. 'Yar uwa li'abbiya tare da jika — 'yar da 
“Yar-uwa na ci da asibci idan ta hadu da “Ya ta tsatso (ko jikanya). 
Akan baiwa 'ya (ko jika) rabonta na farali (1/2) sannan “yar-uwa ta 


kwashe abinda yayi saura da asibci (As). 


20 


RABON CI DA FARALI 
Farali: shi ne rabon da Allah ta'ala ya tsagawa wasu magada a cikin 
alkur'aninsa mai girma. 

Nau'in rabon farali shida (6) ne:- 

iv. Rabin dukiya (1⁄2) 
у. Rubu'in dukiya (1/4) 
vi. Sumunin dukiya (1/3) 
vii. Sulusani, ko sulusi biyu na dukiya (“/3) 
viii. Sulusin dukiya (3) 
ix. Sudusin dukiya (!/6) 
i. Rabin dukiya (V2) 

Nus'fi — wato rabin dukiya rabon magajiya mace ne yayin da ta 

zama ita kadai, sannan kuma miji shima ya kan ci rabin dukiya 

2). 

Masu cin rabi (V2) su ne:- 

а. 'Ya mace ta tsatso: ta kan ci rabi (1/2) idan ta kadaita. 

b. Jika — 'yar da: idan babu "уа tare da ita, ta kan ci rabi (J2). 

с. 'Yar'uwa shakikiya: idan ta kadaita, wato babu уа ko 
Jikanya tare da ita. Ta kan ci rabin dukiya (J2). 

а. 'Yar uwa li'fabbiya: idan babu "уа ko jikanya, ko kuma 
shakikiya tare da ita, ta kan ci rabi (V2). 

e. Miji: ya kan ci rabi idan matar tasa mai rasuwa ba ta da 
reshi (wato da ko 'ya, jika ko jikanya) wanda ta haifa tare 
da shi ko tare da wani mjjin. 

ii. Rubu'in Dukiya (1/4) 
Rubu'i shi ne kashi daya daga cikin kashi hudu na dukiya. 


Киби" rabon ma'aurata ne miji ko mata. 


21 


a. Miji: rabon miji ya kan taso daga rabi zuwa гиби" (1/4) idan 
matar tasa da ta rasu tana da reshe — wato 'ya'ya ko jikoki, 
nasa ne ko na wani mijin. 

b. Matar aure: ta па cin гиби" (1/4) idan babu reshe ga mjin — 
wato 'ya'ya ko jikoki, maza ne ko mata. 

iii. Sumunin Dukiya (1/3) 

Sumuni, ko ka ce tumuni, kamar yadda mutane su ka fi 

saninsa, shi ne kashi daya daga cikin kashi takwas na dukiya. 

Tumuni (!/в) rabon matar aure ne idan an sami mai ciro ta daga 

сіп rubu'i (1/4), kamar 'ya'ya ko jikoki (maza ne ko mata). 

Matan aure ko sun kai hudu za su raba wannan tumuni a 

tsakaninsu dai-dai wa dai-da. 

iv. Sulusi biyu na dukiya (2/3) 

Sulusani shi ne kashi biyu daga cikin kashi uku na dukiya — 

wato a raba uku ka dauki kashi biyu. 

Sulusani rabon mata ne idan sun kai biyu ko sama da biyu, 

kuma babu namiji а cikinsu mai ciyo musu da asibci. Masu 

cin sulusaini, su ne:- 

a. 'Ya'ya mata biyu na tsatso 

b. Jikoki — ("ya'yan da), mata su biyu: Idan babu "уа ta tsatso 
tare da su. 

c. 'Yan uwa mata biyu shakikai: idan babu 'ya ta tsatso ko 
jika — 'yar da tare da su. 

d. 'Yan uwa mata biyu li'abbai: idan babu 'ya ko jika, ko 


kuma shakikiya tare da su. 


22 


v. Sulusin dukiya (1/3) 


Sulusi ya kama kashi daya ke nan daga cikin kashi uku na 
dukiya, kuma shi rabo ne na 'ya dinga — wato 'yan dakin uwa 
(li'ummai). Masu cin sulusi su ne:- 

а. 'Yan uwa li'ummai: daga Кап biyu har sama da biyu, maza 
ne ko mata, ko kuma hadakar maza da mata, 'yan uwa 
li'ummai zasu hadu akan sulusi (1/3). Zasu raba wannan 
sulusi dai-dai wa dai-da, babu banbanci tsakanin namiji da 
mace: 

МУ Ц а 16 yah а SS ya 11 546 Да": ыл) 

Ma'ana: "idan sun kasance sun fi haka (daya) to za su yi 

sharika a cikin sulusi" Nisa'i — 12 

b. Uwa: uwa ta na cin sulusin dukiya (1/3) idan babu masu cira 
ta zuwa sudusi (1/6). Masu cira ta su пе: 

i. Reshe ga mamacin — wato da ko "уа; jika ko jikanya 

п. 'Yan'uwa biyu ko sama da biyu; (maza ne ko mata ko 
hadaka, shakikai ne ga mamacin ko li'abbai ko 
l'ummai, za su ci gado пе а wannan hali ko an kare su, 


duk dai), za su iya cira uwa zuwa cin sudusi (1/6). 


Fadakarwa: 
Sulusil baki: sulusin abin da ya rage. Umar dan Khattabi (R.A) 
ya yi wasu hukunci guda biyu a cikin gadon uwa, wadanda aka 
fi sani da Umm-Rayyatani ko rabon garrawin (duba Man-hajil 


Muslim na Al-jaza'iri). 


23 


A wannan hukunci uwa ba ta cin sulusin dukiya, amma ta na 
cin sulusin abin da ya rage-wato sulusil baki. Wadannan 
mas'aloli biyu su ne:- 
1. Idan mace ta mutu ta bar: 
a. Miji da 
b. Uwa da 
c. Uba 
Mas'alar rabo ta kama, za'a raba dukiya gida shida — miji ya 
dauki rabi wato kashi uku ke nan. Uwa zata dauki sulusin 
abin da ya rage — wato kashi daya ke nan. Uba zai cinye 
shauran kashi biyun nan da asibci. 
2. Idan miji ya mutum ya bar: 
a. Matarsa da 
b. Uwa da 
c. Uba 
Mas'alar rabo ta kama, za'a raba dukiya gida hudu — matar 
mamaci za ta dauki rubu'i — wato kashi daya ke nan. Uwa 
za ta dauki sulusin abinda ya rage-wato kashi daya. Uba zai 
kwashe sauran kashi biyu da asibci. 
vi. Sudusin dukiya (1/6) 
Sudusi — wato kashi daya cikin shida; rabo ne na mutane 
bakwai (7) su ne: 
a. Uba: uba ya na da hukunci uku na cin gado:- 
i. Idan uba ya kadaita zai ci dukkannin dukiya. 
ii. Idan uba ya ci gado tare da da namiji ko jika dan-da, 


ya na cin sudusin dukiya (1%) kawai. 


24 


iii. Idan uba ya ci gado tare da “ya ko jikanya to zai ci 
faralin sudisi (1%), sannan ya kwashe abinda ya rage da 
asibci — wato “'Тапап wa ta'asiban". 

. Uwa: uwa ta kan ci sudusin (1%) dukiya idan ta ci gado tare 

da reshen mamaci (wato da ko 'ya, ko kuma jika ko 

jikanya), ko kuma dai tare da 'yan uwa biyu ko sama da 
biyu — shakikai ne, ko li'abbai, ko li'ummai. Reshe da 

'yan'uwa sukan cira uwa daga cin sulusi (1/3) zuwa sudusi 

(1/6). 

. Kakauwar uwa: idan babu uwa, kaka — uwar uwa zata ci 

sudusi (1%). Haka nan kaka uwar uba ta kan ci sudusi (1/6). 

Amma idan wadannan kakanni biyu su ka hadu don cin 

gado tare, to za su raba shi wannan sudusi dai-dai a 

tsakaninsu. 

. Dan'uwa li'ummi: ko 'yar uwa li'ummiya idan su ka kadaita, 

kowannensu ya kan ci sudusi (1/6). 

. Jika mace — 'yar da: idan akwai ‘уа ta tsatso tare da ita za ta 

ci sudusi (1/6) maimakon ta ci rabin dukiya. Wannan 'yar za 

ta ci rabi (1/2) — Ка ga idan Ка hada da sudusin (1%) jika, ya 
сіка sulusaini (“/3) ke nan. 

. 'Yar uwa li'abbiya: tare da samuwar 'ya ko jika 'yar da, ko 

shakikiya to, li'abbiya ta na cin sudusi (1/6) kawai. Amma 

anan, idan li'abbiyar ba ta da dan'uwa namiji — kani ko wa 
mai ciyo mata da asibci. 

. Kaka — uban uba: kaka ya na cin sudusi (1/6) idan akwai da 

ko jika namiji ga mamacin. Duba hukuncin kaka a babi na 


T: 


25 


FADAKARWA AKAN TEBUR MAI NUNA RABON MAGADA 


Wannan tebur ya nuna a dunkule irin rabon da kowane magaji 


zai iya ci. Abubuwan lura su ne: 


1. Asibci: na nufin cin gado da asibci 
2. Sufuli (0) — na nufin babu gado ga wannan magaji a wannan 
halin. 
3. Layi (~) - na nufin babu irin wannan kariyar ga magajin. 
4. Tauraro (“) - na nufin cewa, ka karanta babi па bakwai (7) don 
Karin bayani. 
TEBUR MAI NUNA RABON KOWANE MAGAJI 
RABO 
MAGAJI Idan babu Tare da Tare da 
kariya kariyar kariyar 
turewa cirawa 
1. Da namiji Asibci - - 
2. Jika (dan-da) Asibci 0 - 
3. Uba Asibci Е те 
4. Kaka (uban uba) Asibci 0 Таа 
5. Dan'uwa shakiki Asibci 0 - 
6. Dan'uwa li'abbi Asibci 0 - 
7. Dan'uwa li'ummi 1% 0 1% 
8. 'Yan'uwa li'ummai 1/3 0 1% 
9. Dan dan'uwa shakiki Asibci 0 - 
10. | Dan dan'uwa li'abbi Asibci 0 = 
11. | Baffa shakiki Asibci 0 - 
12. | Baffa li'abbi Asibci 0 - 
13. | Dan baffa shakiki Asibci 0 - 
14. | Dan baffa li'abbi Asibci 0 - 
15. | Mjji YA - 1/4 
16. | Maulan піїта Asibci 0 - 
17. |'Ya ta tsatso 10 Asibci 
18. | 'Ya'ya mata biyu YA - Asibci 
19. | Jika (Yar da) 1 0 Asibci; 1/6 
20. | Jikoki mata biyu 2/3 0 Asibci; 1% 


21. |'Yar uwa shakikiya 1/3 0 Asibci 
22. |'Yar uwa li'abbiya 1 0 Asibci; 1/6 
23. |'Yan uwa mata biyu YA 0 Asibci; '/e 
24. | 'Yar uwa li'ummiya 1% 0 1/6 

25. | Uwa YA - 1/6 

26. | Kaka — uwar uwa Е 0 7а ѕи габа 
27. | Kaka — uwar uba 1/6 0 1/6 

28. | Matar aure 1/4 - 1% 

29. | Maulatun ni'ima Asibci 0 - 

30. | Baitil mali Asibci 0 - 


21 


BABI NA BAKWAI (7) 


HUKUNCIN RABON KAKA — UBAN UBA 
Manzon Allah (S.A.W) ya tabbatar da kaka — uban uba a cikin 
masu cin gado. Amma nassin alkur'ani bai kawo karara irin rabon da 
za a baiwa kaka ba, sai dai ya kawo rabon uba a cikin fadin Allah 
ta'ala da ya ce:- 
Л "aly al СА ol «7 р baa ai bada aal; ISL AY Hi Jl 
ра 


Ma'ana: "...ga kowane daya ара cikin iyaye biyu (za а bashi) 

sudusin dukiya, idan (mamacin) yana da геѕће". 

Don haka Khulafa'u, Allah ya Kara yarda a gare su, su ka yi ta 
yin Kiyasi akan rabon kaka. A nan sun tabbatar mana cewa, a rashin 
uba ga mamaci, to kaka — uban uba a matsayin uba ya ke. Ya kan ci 
gado irin na uba а wasu halayen. 

Amma kaka ya na da banbanci da uba a cikin mas'alar da ta 
shafi 'yan uwa. Ka ga uba ya na kare dukkannin 'yan uwa, amma 
kaka yana iya kare 'yan uwa li'ummai ne kawai. Saboda haka, kaka 
zai ci gado tare da уап uwa shakikai (ko li'abbai) domin darajarsu ta 
zo daya. 

Dangane da wannan, kaka ya na da halaye guda biyar (5) na 
cin gado. Kowane hali daga cikin biyar din nan ya dogara ne da irin 
mutanen da su ka yi tarayya da shi wajen cin gadon. Halayen su ne 
kamar haka:- 

1. Rabon Kaka idan ya kadaita: Idan kaka ya kadaita, zai ci 
gadon dukiya gaba daya da asibci. (kamar dai uba). 


28 


Rabon Kaka tare da reshen mamaci: Idan a cikin magada 
akwai da namiji ko jika — dan da, to kaka zai ci sudusin dukiya 
(1%) kawai. (kamar dai uba) 

Rabon Kaka tare da abokan rabo: Idan babu da ko jika 

(namiji), amma akwai wasu abokan rabo tare da shi, to kaka 

zai ci faralin sudusi (1%), sannan ya kwashe abin da ya rage da 

asibci. Wato anan kaka ya ci gado biyu; "farlan da ta'asiban" 

(kamar dai uba). 

Rabon Kaka tare da 'yan'uwa ka dai: Idan babu wasu abokan 

rabo, sai shi kaka tare da 'yan uwa sune magada, to ya na da 

damar ya zabi duk wanda ya fi tsoka a cikin rabon nan guda 

biyu (2):- 

a. Ko dai a lissafa shi a cikin 'yan uwa su raba gadon akan 
kowane rabon namiji daya dai dai da rabon mata biyu. 
Wannan rabo yafi dacewa da kaka idan yawan 'yan uwan 
bai zarce biyu ba. 

b. Ko kuma а bashi sulusin dukiya (1/3), su kuma 'yan uwa su 
kwashi abin da уа rage su raba (asibci). 

Rabon Kaka tare da 'yan uwa da kuma wasu abokan rabo: idan 

akwai wasu abokan rabo, kuma ga 'уап uwa tare da kaka, to 

kaka zai zabi duk rabon da ya fi tsoka daga cikin nau'o'in nan 

guda uku (3):- 

a. Ko dai a lissafa shi a cikin 'yan uwa su ci gado tare, da 
asibci. Wannan rabo ya fi tsoka idan 'yan uwan basu zarce 
mutum biyu ba, ko kuma mata hudu ba. 


b. Ко kuma а bashi sudusin dukiya (1/6) 


29 


c. Ko kuma ya dauki sulusil baki (wato sulusin abin da ya 
rage) bayan kowane abokin rabo ya dauki na sa. Su kuma 
'yan uwa sai su kwashe abin da ya rage. Idan kuwa babu 
abinda ya rage sai su tashi ba ko allura. 
Fadakarwa: 
Kari akan halayen rabon kaka, akwai wasu mas'aloli guda biyu da 
suka shahara, su ne:- 
а. Rabon Ma'adda: wato rabon kaka tare da 'уап uwa li'abbai da 
shakikai. 
b. Rabon Garra'i: wato rabon kaka tare da 'yar uwa da wasu abokan 
rabo. 
a. Rabon Ma'adda: wannan rabo ne da ya shafi: 
і. Kaka — uban uba 
ii. "Yan uwa shakikai 
iil. "Yan uwa li'abbai 
Ya kamata mu tuna cewa 'yan uwa shakikai su na ture li'abbai 
daga cin gado. To amma, a rabon ma'adda а kan lissafa lifabban akan 
shakikai domin a raba musu gado tare da kaka. Bayan an dunkule 
shakikan da li'abban tare da kaka gu daya, to sai а raba а ga kowane 
kashi nawa ya samu, sannan а umarci kaka ya dauki na sa ya fice. A 
Karshe sai а tunatadda li'abbai cewa basu da gado, don haka sai а 
dauki kashin su а rabe shi ga shakikai. 
Ka ga ashe, а rabon ma'adda, 'yan uwa shakikai suna hadin 
gwiwa ne kawai da li'abbai su rage wa kaka girman abin da zai ci na 


gado. 


30 


Tambaya 7 (1) 


Yaya zaka raba gadon mutumin da ya mutu ya bar kaka da dan 
uwa daya shakiki da kuma dan uwa daya li'abbi? 
b. Rabon Garra'i: wannan rabo ne idan mace ta mutu ta bar 
wadannan magada:- 
і. Miji 
li. Uwa 
ili. 'Yar uwa shakikiya (ko li'abbiya) 
iv. Kaka — uban uba 
'Yar uwa ta kan zama asiba tare da kaka — uban uba. Wato a 
kan raba abinda ya rage a tsakaninsu, rabon kaka dai — dai da rabon 
"уап uwa mata biyu. To amma, a rabon garra'i (ko rabon ak-dariya), 
'yar uwa ta kan ci rabon farali a farkon marra — wato rabin dukiya 
(1/2). Asalin mas'alar za а raba dukiya gida shida. Daga cikin shida 
(6):- 
i. Miji уа na da rabi (V2) — wato kashi uku (3) 
ii. Uwa ta na da sulusi (1/3) — wato kashi biyu (2) 
iii. Kaka уа na da sudusi (1/6) — wato kashi daya (1) 
Jimla = (6) 
Idan ka duba za ka gani cewa anan dukiya ta Kare. To amma, 
ina kason rabi (v2) па 'yar uwa — wato kashi uku [3] ke nan? 


To, shi ne ya sa za'a yi аши — wato ayi Кагїп mas'alar ta koma 


к гук 


31 


tara 


Daga nan sai kaka ya ce da 'yar uwa, "kawo kashinki uku [3] 
nan mu hada da kashi na daya (1), su zama hudu (4) don mu raba a 
tsakaninmu kamar asibai — wato rabon namiji dai-dai da rabon mata 
biyu". Amma, kaga ita wannan hudu (4) ta hadaka ba za ta iya 
rabuwa gida uku ba — yadda kaka zai dauki kashi biyu, 'yar uwa ta 
dauki kashi daya. Saboda haka ingancin mas'alar ya kama za'a raba 
dukiya gida ashirin da bakwai (27):- 
i. Miji ya dauki kashi tara (9) 
ii. Uwa ta dauki kashi shida (6) 
iii. Kaka уа dauki kashi takwas (8) 
16. 'Yar uwa ta dauki kashi hudu (4) 
Jimla (27) 
Wannan tebur na kasa ya takaice yadda rabon ya ke:- 


Tebur mai nuna rabon гатта" 


@ 
Magaji Rabo Asalin Ingancin 
© (9) (27) 
Miji 2 3 9 
Uwa YA 2 6 
Kaka % 1 2 8 
4 12 
'Yar uwa V9 [3] 1 4 
IN (27) 


32 


BABI NA TAKWAS (8) 


GIDA NAWA YA КАМАТА A RABA DUKIYA? 

Bayan ka rubuta irin rabon da kowane magaji zai iya ci daga 
cikin dukiyar mamaci, kamar yadda ya zo a babi na shida, mataki na 
gaba shi ne, lissafa gida nawa za a raba dukiyar! 

A cikin tsarin karatun boko wannan lissafi ana cewa da shi, 
"lowest common multiple", wato 'LCM' a takaice. A luggar larabci 
kuwa an fi sanin sa da "Ta'asalil mas'alati". A yaren mu na Hausa sai 
kace da shi, "Asalin mas'alar", wato gida nawa ya kama ka raba 
dukiyar gado. 

Saboda halin takaitawa, daga nan har Karshen littafin, za muyi 
amfani da kalman nan ta, "Asalin mas'alar" don ta dauki ma'anar, 
'gida nawa za a raba dukiyar". 


Asalin mas'alar rabon gado guda bakwai (7) ne. Akan iya raba 


dukiya:- 

1. Gida biyu; LCM =2 
2 Gida uku; LCM =3 
3 Gida hudu; LCM =4 
4. Gida shida; LCM =6 
5 Gida takwas; LCM = 8 
6 Gida goma sha biyu; LCM = 12 
7 Gida ashirin da hudu; LCM - 24 


Amma Sheikh Abubakar Kash-nawi, a cikin As-halu ya ce, 
"Tabi'ai sun Кага wasu asalolin mas'ala guda biyu a cikin hukuncin 
kaka tare da 'уап uwa". Wannan shi ya kai adadin su zuwa tara (9). 


Karin biyun su ne:- 


33 


a. Gida goma sha takwas; LCM = 18 

b. Gida talatin da shida; LCM = 36 

[A] YADDA А КЕ SAMO ASALIN MAS'ALA 
(Т) Asalin Mas'alar Rabon Asibai (As) 

Idan magada sun kasance dukkanninsu asibai ne, to za ka rabe 
duk dukiyar ne a tsakanin su rabon namiji daya dai-dai da rabon 
mata biyu. Don haka za ka Kirga yawansu dai-dai, kuma duk yadda 
ya kama, to wannan adadi shi ne asalin mas'alar. Misali, 'ya'ya maza 
uku idan za su rabe dukiyar gado a tsakaninsu, Ка ga asalin mas'alar 
rabo ta kama za a raba dukiya gida uku ke nan, kowanensu ya dauki 
kashi daya. 

A inda asiban suka hada maza da mata — to duk namiji za a 
Kirga shi sau biyu — domin rabonsa kashi biyun na 'уа mace ne. Ita 
kuma mace za a kirga ta sau daya. Duk adadin da aka samu to shi ne 
asalin Mas'alar. 

Misali: 

Nemo asalin mas'alar rabon 'ya'ya maza uku, mata biyu? 


Idan ka kirga ko wane da namiji sau biyu, za ka samu rabon maza 


uku ya kama gida shida (6) ke 


(D) Kirga! - 
nan. Sannan idan ka Kirga (П) Kirga! 
Da П r 
kowace 'ya mace sau daya, za ka | Ya I 
Da П samu rabon 'ya'ya mata biyu ya түш 1 
Da П kama gida biyu ke nan. Jimla, Jimla (2) 
Jimla| (6) asalin mas'alar уа kama za'a raba 


dukiya gida takwas (8). Kowane da namiji zai dauki kashi biyu (2), 
ko wace 'ya mace kashi daya (1). 


Duba tebur na 8 (1), ya dunkule wannan rabo. 


34 


Tebur na 8 (1) Е (8) 
Татбауа ќа 8 (1) Kashi 
Nemo asalin mas'alar rabon Da : 

wadannan magada asibai? Da 2 

а) Da namiji da 'ya'ya mata biyu. Da 2 

b) 'Yan uwa shakikai biyu maza, uku | "ya 1 

mata. 'Ya 1 
c) Kaka —uban uba da 'Yar uwa li'abbiya | Jimla (8) 


(П) Asalin Mas'alar rabon asibi da magaji mai cin farali 

Idan ya kasance a cikin magada akwai masu cin farali, kamar 
nus'fi (12), ko sulusi (1/3), ko tumuni (1), to, akan lura da lambobin 
da ke Kasa a cikin wadannan farali wajen nemo asalin mas'ala — 
wato LCM. Misali anan, za'a lura da 2 ta cikin nusfi (1/2), 3 ta cikin 
sulusi (1/3), 8 ta cikin tumuni (!/s), da sauransu. Irin wadannan 
lambobi da ke rubuce a Kasan farali ana cewa da su МОКАМАІ, Ко 
kuma da turanci, "denominators". Akan lura da mukamin farali 
wajen nemo asalin mas ala. 

Ka'ida: 

[Duk inda mai cin farali ya hadu da asibi, to, mukamin 

wannan farali, kai tsaye, shi ne asalin mas alar wannan raboj. 

Amma kafin mu duba misalai, ya kamata mu kaddara harafin, 


(As), а matsayin rabon asibi. 


35 


(Ш) 


Misalai: 

Nemo assalin mas’alar rabon miji (1/2) da dan uwa (As) 
Asalin mas'alar — (wato LCM) ya kama za'a raba dukiya gida 
biyu (2), domin lamba biyu (2) ita ce mukamin nusfi. Miji ya 
dauki kashi daya, dan uwa kashi dayan da ya rage. 

Nemo asalin Mas'alar rabon Uwa (1/3) da Uba (As) 

Asalin mas'alar — (wato LCM) ya kama za'a raba dukiya gida 
uku (3), domin lamba uku (3) ita ce mukamin sulusi (1/3). Uwa 
ta dauki kashi daya, uba kashi biyun da suka rage. 

Nemo asalin Mas'alar rabon Matar Aure (1/з) da da namiji (As) 
Asalin mas'alar (wato LCM) shi ne mukamin tumuni (1/3) — 
wato takwas, za'a raba dukiya gida takwas, matar aure ta dauki 


kashi daya,da namiji kashi bakwai, din da suka rage. 


Tambaya 
Menene mukaman wadannan nau'o'in farali? 
a) Киһи" (1/4) b) Sudusi (6) с) Sulusani (2/3) 


Asalin Mas'alar magada masu cin Farali 


Idan rabon gado ya Kunshi magada masu cin farali, to akan 

nemo asalin mas'alar ta daya daga cikin abubuwan lura guda 

hudu (4), Su ne, za ka lura da mukaman ka gani, shin:- 

а. Ko akwai dai-daituwar dukkan mukaman? (TAMASUL) 

b. Ko akwai shigar wani mukami cikin wani? (TADAKHUL) 

c. Ko akwai samuwar wata Karamar lamba wacce za ta iya 
shiga kowanne daga cikin mukaman? (TAWAFUK) ba da 
ragowa ba. 

d. Ko akwai sabawar dukkan mukaman? (TABAYUN KO 
TAKHALUF) 


36 


Ahalin yanzu zamu duba wadannan abubuwan lura, daya 


bayan daya tare da misalai, in Allah ya so:- 


(a) 


Idan mukaman sun yi tamasuli 


Yayin da mukaman suka zama dai-dai — wato iri daya, akan се 
da su sunyi tamasuli. Misali; V6 da /2 sun yi tamasuli. 

Ka'ida: 

[Idan mukamai suka yi tamasuli wato, suka zama iri daya, to 
akan dauki dayansu уа zama asalin mas 'alar) 

Misali: 

Nemo asalin mas'alar rabon miji (Yo) da “yar uwa (V2) 

Idan ka lura, mukamin rabon miji — wato biyu (2) уа yi dai dai 
da mukamin rabon “yar uwa — shima biyu (2) — tamasuli. Don 
haka sai ka dauki daya daga cikin mukaman ya zama asalin 
mas'alar. Asalin mas'alar ya kama za'a raba dukiya gida biyu 
(2), kowane magaji ya dauki kashi guda (1). Duba tebur na 
8(2). 

Tambaya ta 8(2) Tebur ba (2) 


Nemo asalin Masa'alar: 


Asalin 
masa'alar 


i.Rabon uwa (1/6) da uba (1/6) da (2) 


kuma da namiji (As). 


Magaji | Rabo Kashi 


ii Rabon li'ummai biyu (3) da Miji yA 1 


“ya” ya mata biyu (C/3) “Yaruwa % 1 


Jimla (2) 


37 


(b) Idan mukaman sun yi tadakhuli 


Idan ka lura da mukaman, ka samu cewa Кагатіпѕи zai iya 
shiga cikin babban, ba tare da ragowa ba, to mukaman sun yi 
tadakhuli. Misali, mukaman nusfi ( '2 ) da tumuni(!/s) sun yi 
tadakhuli domin lamba biyu (2 za ta iya shiga lamba takwas 
(8) ba tare da ragowa ba. 
Ka'ida 
[Idan mukamai su ka yi tadakhuli, akan dauki babban 
muKamin ya zama asalin mas’alar] 
Misali 
Nemo asalin mas'alar rabon uwa (1%) da “yan uwa biyu 
lizummai (1/3) da kuma baffa (As) 
A cikin rabon akwai haduwar !/ da '/3. Mukamin sudusi, shi 
ne, shida (6), mukamin sulusi kuwa uku (3). Idan ka shigar da 
karamin mukamin cikin babban, za ka samu uku (3) ta shiga 
cikin shida (6) har sau biyu (2) ba tare da ragowa ba — 
tadakhul: 
(6) + (3) = 2 - tadakhul 

Saboda haka, babban mukamin — wato, shida (6) ita ce asalin 
mas'alar. 
Za'a raba dukiya gida shida, sannan kowane magaji ya dauki 
kashinsa daga cikin asalin. Duba tebur na 8 (3). 
Tambaya ta 8(3) 
Nemo asalin mas'alar:- 
1. Rabon “ya (12) da matar aure (1%) da kuma dan-dan uwa 

(As) 

2. Rabon “ya (V2) da miji (V4) da kuma shakiki (As). 


38 


Tebur na 8(3) 


(c) 


Asalin 
masa'alar 
Idan mukaman su ka yi (6) 
Awariki Magaji | Rabo | Kashi 
Idan ka lura da mukaman, ka | Uwa 1/6 1 
samu сема akwai Karamar | T Pummi 1 
YA 

lamba wacce za ta iya shiga | 1 P ummi 1 
cikin kowannensu, ba tare da |Baffa As 3 
ragowa ba, to anan an sami Jimla (6) 


tawafuki. 
Da turanci akan ce da wannan Karamar lamba, “common 
factor” misali, lamba biyu (2) za ta iya shiga cikin hudu (4) 
kuma za ta iya shiga cikin shida (6). Wannan ya nuna cewa 
hudu (4) da shida (6) sun yi tawafuki a cikin Karamar lamba 
biyu (2). 

Wacce Karamar lamba ce za ta iya shiga cikin takwas (8) da 
kuma shida (6)? Saboda haka, takwas (8) da shida (6) sun yi 
tawafuki. 

Ka'idoji: 

[Idan muKamai sun yi tawafuki, za ka: (1) Auna tsakanin 
muKaman, domin ka samo wata Karamar lamba wacce za ta 
Туа shiga cikin kowannensu, ba tare da ragowa ba — wato 
“common factor”. 

(11) Shigar da wannan Karamar lambar cikin muKamin farko, 


don ka sami wani adadi da ake cewa da shi “al-wafk'. 


39 


(111) Buga wafkin mukamin farkon cikin mukami na biyu, don 

samun asalin mas 'alar/ 

Misali: 

Nemo asalin mas'alar rabon matar aure (1/8) da uwa (1%) da da 

namiji (As) 

Wannan rabo ya hada 1/8 da 1/6. Mukamin tumuni, takwas 

(8); mukamin sudusi, shida (6). 

° Nemo Кагатаг lamba mai shiga cikin takwas (8) da 
kuma shida (6). 

Idan ka lura za ka samu lamba biyu (2), za ta iya shiga cikin 

takwas kuma za ta iya shiga cikin shida, ba tare da ragowa ba 

— Tawafuk. Saboda haka biyu (2) ita ce karamar lambar da ake 

nema anan. 

° Shigar da Karamar lambar cikin mukamin farko, don 
samun wafki. Idan ka raba mukamin tumuni (8) da 
lamba biyu (2), za ka sami hudu (4). 
8+2=4 
A nan, hudu (4) ita ce wafkin mukamin tumuni (8). 

6 Buga wafkin mukamin farkon cikin mukami na biyu, 
don samun asalin mas'alar. 

Bugawa na nufin ka yi ‘sav’ a tsakanin lambobin 

Hudu sau shida, ashirin da hudu. 4 x 6 = (24) 

Saboda haka, asalin mas'alar ya kama za'a raba dukiya gida 


ashirin da hudu (24). 


40 


(d) 


A daya hannun kuma, da za ka buga wafkin shida (3) cikin 
mukamin tumuni (8) da shima zai ba ka ashirin da hudu (24), 
wato: 

(6) +2=3 <= мап 

3х (8) = (24) — asalin 

Za'a raba dukiya gida ashirin da hudu, sannan Ко wane magaji 


уа dauki kashinsa kamar yadda aka nuna а teubr na 8 (4). 


Tambaya ta 8 (4) Tebur na 8(4) 

Asalin 
Nemo asalin mas'alar rabon ТАНА Таг 
miji (1/4) да uwa (1%), da kuma (24) 
КОЛ KAS agaji | Rabo Kashi 
. Matar WA 3 

. | aure 

Idan wmukaman sun yi 257 yA 4 
tabayuni Da As 17 
A inda dukkan mukaman su Timla (24) 


Ка saba da juna: ba mai shiga 
wani, kuma babu wata karamar lamba mai shiga kowannensu, 
to, anan mukaman sun yi tabayuni — wato sun saba. 

Idan kayi la'akari da wannan, za ka ga hudu (4) da uku (3) sun 
saba ta kowacce fuska — Tabayun. 

Ka'ida 

[Idan mukamai sun yi tabayuni, zaka dauki mukami daya ka 
buga shi cikin dayan — wato ka yi ‘sau’ a tsakanin su. Duk 


abin da ka samu shine asalin mas 'alar) 


41 


Misali: 


Nemo asalin mas'alar rabon miji (V2) da uwa (1/3) da kuma 


shakiki (As) 


Wannan rabo ya hada faralin % da 1/3. Idan Ка lura tsakanin 


mukamin nus fi (2) da mukamin sulusi (3) babu mai iya shiga 


cikin wani. Haka kuma babu wata Karamar lamba mai iya 


shiga kowannensu. Don haka mukaman sun saba ta kowacce 


fuska — Tabayun. 


Idan ka buga biyu (2) cikin uku (3) za ka sami shida (6). 


(2) х (3) = (6) 


Don haka, shida (6) ita се asalin mas'alar. Za'a габа dukiya 


gida shida, kowane magaji ya dauki kashin da ya dace. Duba 


tebur na 8(5). 
Tambaya ta 8(5) 


(a) Yi la'akari da kalmomin 


Tebur na 8(5) 


tamasul, tadakhul, Asalin 
masa'alar 

tawafuk da tabayun, ka © 
rubuta kalmar da ta dace | Magaji | Rabo Kashi 
ga wadannan tagwayen Miji г, 3 
farali da ke tafe: Uwa WA 2 

: 1 2 

i. /3 da 13 Shakiki | As 1 

МЫ 1 2, 

11. 6 da /3 Jimla @ 
iii. Veda !/% 
16. 1⁄2 da !/s 6. Ааа !⁄ bi. '/s da 2/3 


(b) Nemo asalin mas'alar kowanne daga cikin tagwayen. 


42 


(TV) Asalin mas'alar: idan masu cin farali sun kai su uku ko sama 
da uku 
Idan rabon gado ya kunshi masu cin farali su uku ko sama da 
uku, akan gwama farillan biyu-biyu kamar “yan tagwaye. 
Misali, a cikin rabon da уа hada; "4, !/6 da 1/3, zaka iya gwama 


farillan biyu-biyu kamar haka: - 


(1) жаа! (Tadakhul) 
Gi) 14 da M3 (Tabayun) 
(iii) Veda V3 (Tadakhul) 


e Bayan haka, sai ka dauki kowanne tagwaye daya bayan 
daya ka lura da mukamansu. Za ka samu mukamman ko 
dai su yi tamasuli, ko tadakhuli, ko tawafuki, ko tabayuni. 
Sake duba tagwayen da ke sama! 

e Bayan haka, sai ka yi duk bakin kokari ka dauki tagwayen 
da mukaminsu suka yi tamasuli, idan babu, sai ka dauki 
wadanda suka yi tadakhuli, sannan ka gudanar da Ka'idojin 


da ke tafe:- 


Ka'idoji 
/G) Idan muKaman tagwayen farali sun yi tamasuli, sai ka 
dauki muKamin dayansu ka auna shi da muKamin farali na 
ukun. 

Sannan kayi amfani da wadannan muKamai biyu, ka nemo 
asalin mas 'alar (kamar yadda ya gabata). 

(11) Idan muKaman tagwayen farali sun yi tadakhuli, sai ka 
dauki muKamin babbansu ka auna shi da muKamin farali na 
ukun. 


Sannan ka nemo asalin mas 'alar (kamar yadda ya gabata)|. 


43 


Misalai: 

(1) Nemo asalin mas'alar rabon uba (1%) da uwa (1%) da 
matar аше ('/s) да kuma da namiji (As) 

Wannan rabo ya hada da !% da !/ da '/s. zaka iya gwama su 

zuwa: 

1/6 da V6 - Tamasul 

1/6 да 1g - Tawafuk 

Idan Ка duba tagwaye па farko, za Ка samu mukamin rabon 

uba (6) ya yi dai dai da mukamin rabon uwa (6) — Tamasul. 

Saboda haka sai ka dauki dayansu — wato, shida (6). 

Idan ka auna wannan shida (6) da mukamin tumuni (8), za ka 

samu sun yi tawafuki a cikin biyu (2). Ma'ana, lamba biyu 

zata iya shiga kowannensu, ba tare da ragowa ba. Nemo asalin 

mas'alar shida (6) da takwas (8) kamar haka:- 

(6)+2=3 ; 3 x (8) = (24) ko kuma ka ce: 

(8)+2=4; 4х (6) = (24) 

Don haka ashirin da hudu, 24 ita се asalin mas'alar. 

(2) Мето asalin mas'alar rabon miji (Ф) da uwa (1/3) da 
kuma kaka (1%) 

Za ka auna mukaman tagwayen faralin daya bayan daya don 


ka lura wadanne ne su ka yi tamasuli ko tadakhuli:- 


(G) Voda - Tabayun 
GD жаа! - Tadakhul 
(iii) 13 da Vc - Tadakhul 


Idan ka lura da tagwaye na biyu, zaka samu mukamin nus'fi 
(2) zai iya shiga cikin mukamin sudusi (6), ba tare da ragowa 
ba — tadakhul. Saboda haka, sai ka dauki babban mukamin — 


44 


wato shida (6) idan ka auna wannan shida (6) da mukamin 
farali na ukunsu — wato mukamin sulusi (3), za ka samu lamba 
uku (3) za ta shiga lamba shida (6), ba tare da ragowa ba — 
tadakhul. Saboda haka, sai Ка dauki babban mukamin — wato 
shida (6) ta zama asalin mas'alar. 
Asalin mas'alar ya kama gida shida (6) za'a raba dukiya. 
(3) Мето asalin mas'alar rabon matar aure (1/4) da uwa (1/6) 
da kuma li’abbai mata biyu (2/3) 
Ta gwayen faralin su ne:- 
(i) иаа 6  -Tawafuk 
(ii) 4da? -Tabayun 
(iii) Veda?/3 - Tadakhul 
Sai ka lura a wadanne tagwaye ne aka sami tamasuli ko 
tadakhuli? Anan, a tagwaye na uku an sami tadakhuli, domin 
mukamin sulusaini (3) zai iya shiga mukamin sudusi (6), ba 
tare da ragowa ba. Duba tagwayen da ke sama. 
Saboda haka sai ka dauki babban muKamin — wato shida 
(6) ka auna shi da muKamin farali na ukunsu wato, muKamin 


rubu'i (4). Amma shida (6) da hudu (4) sun yi tawafuki а cikin 


biyu (2). 

Idan Ка buga lissafi: 

(6)- 2-3; 3х (4) (12) Ко kuma ka се; 
(4) -2=2; 2х (6) = (12) 


Don haka, goma sha biyu, 12, ita се asalin mas'alar wannan 


rabo. 


45 


Tambaya ta 8(6) 


Nemo asalin mas'alar rabon wadannan farali na gado? 

a) Vo, Yo da 3 

b) 2%, Ааа! 

с) YA, Баа! 

d) №, 4 da 1/3 
[В] KASHI NAWA KOWANE MAGAJI ZAI DAUKA? 

Bayan ka samo asalin mas'ala (wato gida nawa za'a raba 
dukiya), mataki na gaba, shi ne, nemo kashi nawa kowane magaji zai 
dauka daga cikin asalin mas'alar. 

Hakika, kowane magaji zai dauki Kimar faralinsa, shi ko asabi 
zai kwashe dukkan abin da ya rage (As). 

A nan, akan buga farali cikin asalin mas'alar — wato za ka yi 
“sau” tsakanin faralin da asalin mas'alar. Irin amsar da ka samu, ita 
ce kashin da wannan magaji zai dauka. Za ka rubuta wannan kashi a 
Karkashin asalin mas'alar daura da wannan magaji, a cikin tebur. 
Duba tebur na 8 (6) da ke tafe. 


Fomula — 1 


Kashi — Farali x Asalin Mas'ala 


Misali, idan akwai magada masu cin faralin sulusi (1/3) da 
kuma rubu'i (7); asalin mas'alar ya kama gida goma sha biyu (12) — 
Tabayun. To ka ga: 

e Kashin magaji mai sulusi (1з) = 3х 12 = 4 


e Kashin magaji mai гоби” (Ya) = Ya K 12 = 3 


46 


Amma kashin asibi kuwa (As), ana samo shi ne idan ka tara 
dukkanin kason masu farali, sannan ka debe wannan jumla daga 
cikin asalin mas'alar:- 


Fomula — 2 


Kashi asibi (As) = (Asalin Mas'ala) - (Jumlar Kason farali) 


Misali 

A wadannan misalai da Ке tafe akwai buKatar ka nemo asalin 
mas'alar, sannan ka rubuta kashin da kowane magaji zai dauka (a 
cikin tebur):- 
1) _ Mutum ne ya mutu ya bar Uwa da Uba da kuma da namiji 

Uwa da Uba da da namiji za su ci gado. Uwa zata ci sudusi 
(1/6) domin akwai da namiji mai ciro ta daga cin sulusi (1/3), Uba 
shima zai ci sudusi (1%) saboda wannan da namiji ya kare shi daga ci 
da asibci. Da namiji zai kwashe abinda suka rage (As). 

Menene asalin mas'alar, !/ da '/6? Idan ka lura za ka samu 
mukaman sun yi tamasuli. Saboda haka asalin mas'alar ya kama za'a 


raba dukiya gida shida (6). 


e Kashin Uwa (1/6) = 1х6 =l 
e Kashin Uba (1%) Sleko- 51 
2 
e Kashin da namiji asibi (As) =6-2 


47 


Duba tebur na 8(6) 


2) Mutum ne ya mutu уа bar matar aure da Uwa da Кита baffa. 
Dukkanin wadannan magada za su ci gadon wannan mamaci. Babu 
reshe ga mamacin, saboda haka matar aure za ta ci rubu'i (1/4), uwa 


za ta ci sulusi (1/3), shi kuwa baffa zai ci abinda aka rage da asibci 


(As). 


Idan ka lura da mukaman !/4 da '/3 , za ka samu sun saba — 


Tabayun. Saboda haka idan ka buga mukaman, (4) d(3) = (12). 


Asalin 
masa'alar 
(6) 
Magaji | Rabo Lissafi Kashi 
Uwa 1% 1&хб= 1 
Uba 1% 1%х 6 =1 1 
Jumla _2 
Da As As=6-2 4 
(6) 


Asalin mas'alar ya kama gida goma sha biyu (12). 


e Kashin Matar Aure (!/4) 


e Kashin Uwa (1/3) 


e Kashin baffa (As) 
Duba tebur na 8(7) 


14х12 53 
1⁄3 x12=4 
7 
(12)-7=5 


48 


Tebur Na 8(7) 


3) Mutum ne ya mutu ya bar matar aure da uwa da kuma da namiji 
A cikin wadannan magada babu mai kare wani daga cin gado. 
Sai dai da namiji zai cira rabon matar aure da rabon Uwa zuwa rabo 


marasa tsoka. Matar aure za ta ci tumuni (!/s), uwa za ta ci sudusi 


Asalin 
masa'alar 

(12) 
Мага | Rabo Lissafi Kashi 
Matar YA Mak 12 =3 3 
Aure 
Uwa WA Ma K 12 =4 4 

7 

Baffa As 12—7=5 5 

(12) 


(1%). Da namiji zai ci да asibci (As). 


Idan ka lura da mukaman '/s da !% ka samu cewa Raramar 
lamba biyu (2) za ta iya shiga kowannensu- Tawafuk. Saboda haka, 


(8) + 2 = 4; 4 * 6 = (24). Asalin mas'alar ya kama gida ashirin da 


hudu (24) za'a raba dukiya. 


Duba lissafin kashin magadan a tebur na 8(8). 


49 


Tebur Na 8(8) 


Asalin 
masa'alar 

(24) 
Мага | Rabo Lissafi Kashi 
Matar 1% Ngy 24 = 3 3 
Aure 
Uwa 1% 16%6Х24=4 4 

7 

Da As 24—7=17 17 

(24) 


(C) Ingancin Mas'ala- Tas'hihil Mas'alati 
(Т) Karyewar Mas'ala (Inki-Sar) 

Idan gabar hannu ta karye akan dorata. Haka nan, idan asalin 
mas'alar rabo ta karye akan inganta ta. 

Karyewar mas'ala shine, duk inda aka samu rabon wasu daga 
cikin magada (masu daraja daya) ya kasa rabuwa daidai-wa-daida. 
Yi nazarin wadannan misalai a hankali! 

Misalai 
1) A wani rabon gado ne aka samu kashi hudu (4) na dukiya wanda 

ха а rabawa li'ummai su uku(3). Tambaya anan ita ce, yaya zaka 

raba kashi hudu (4) gida uku (3), kuma dai-dai-wa-daida? 

Idan ka baiwa kowanne liummi kashi daya, zai rage shaura 
kashi daya wanda bai rabu ba. Amma a rabon gado ba’a bukatar a 


samu wani shauran kashi wanda bai rabu ba. 


50 


Haka kuma da za kayi amfani da “Calculator” kace 4-3, za ta 


baka 1.33. То amma тап iya cewa, ba'a son а sami “Fraction” ko 


“Decimal point” a rabon gado; ba kamar yadda abin ya ke ba tsarin 


lissafin boko. 

Idan har kashi hudu (4) ba zai rabu ga 
lummai uku ba, to wannan rabo ya karye 
akan lummai har sai an inganta mas'alar, 
Ma'ana sai ап canja asalin mas'alar da wata 
mas'ala sabuwa wacce rabo zai inganta tare 
da ita. 

[Akan nuna alamar rabo ya karye, idan 


an tsarga wani layi a cikin gidajen magadan 


Asalin 
masa'alar 
(12) 
Magaji Kashi 
Li’ ummi 4 
Li’ ummi 
Li’ ummi 


da rabon nasu ya karye. Duba tebur na I, II, da na Ш.] 


2) Idan Matan aure su uku (3) za su raba kashi daya (1) na dukiya! 


Yaya zaka raba kashi daya (1) gida uku (3), kuma daidai-wa- 


daida? 
Don haka rabo ya karye akan matan 
aure; har sai an inganta mas'alar. Sai 
ka tsarga layi a cikin gidan matan 
auren don nuna cewa rabonsu ya 
karye. Duba tebur na П 

3) A wani bangare na rabon gado ne, sai 
ka samu cewa zaka raba, kashi goma 
sha uku (13) na dukiya ga “ya'ya; 


maza biyu mace daya!. 


51 


Asalin 
masa'alar 

(8) 
Magaji Kashi 
Matar Aure 1 
Matar Aure 
Matar Aure 

(8) 


Idan ka duba wannan rabo ya Kunshi asibai maza da mata. 


Saboda haka za ka lissafa kowane namiji sau biyu, kuma 


kowacce mace sau daya. 


Maza biyu suna da gida hudu (4) ke nan, sannan ga “ya mace 


daya (1). Jumla ya kama gida biyar za a raba wannan kashi goma 


sha uku (13). To, yaya zaka raba kashi goma sha uku gida biyar, 


daidai-wa-daida? 
Don haka rabo ya karye akan 
wadannan “ya? ya. 
Duk inda rabo ya karye, ana bukatar 
gyara ko inganta mas'alar. Sai ka 
tsarga layi a cikin gidan wadannan 


“ya ya don nuna alamar rabo ya karye 


(ID Asalin 
masa'alar 
(24) 
Magaji Kashi 
Da 13 
Da 
“Ya 


П YADDA AKE INGANTA MAS'ALA 


Duk inda asalin mas'alar rabo ta karye akan inganta ta 


hanyar:- 


1. Kirga: Yawan magadan da rabon nasu ya karye. [Ka tuna, a cikin 


asibai, akan Kirga kowane namiji sau biyu, kuma kowace mace 


sau dayal. 


2. Bayan ka samo adadin magada, zaka auna wannan adadi da 


kashin wadannan magada-wato za ka auna tsakanin adadin 


magada da wannan kashin nasu wanda ya kasa rabuwa a 


tsakaninsu. 


52 


3. Idan ka auna tsakaninsu, ka lura sosai, za ka iya samu cewa, 
adadin magadan da kashin nasu, ko dai sun yi tawafuki, ko kuma 
sun yi tabayuni. 

a. Idan akwai tawafuki tsakanin adadin magada da kashinsu. 
Ma'ana idan akwai wata Karamar lamba wacce za ta iya shiga 
cikin kowannensu to an sami tawafuki. Anan, za ka bi 
wadannan Ka'idoji don inganta mas'alar:- 

КАРОЛ 

(1) Auna tsakanin adadin magadan da kashinsu don samu 
wata karamar lamba wacce za ta rya shiga kowannensu. 

(1) Shigar da Karamar lambar cikin adadin magadan. Amsar 
da ka samu, akan ce da ita, “wafkin adadin magada” 

(11) Rubuta wannan wafki na adadin magada a bisa asalin 
mas’alar — (а cikin teburin rabo). 

(16) Buga, (wato, kayi ‘sau’ tsakanin) wafkin da asalin 
mas’alar, dan ya ba ka ingancin mas 'alar. 

(6) Zaka samu kashin da kowane magaji zaka dauka daga 
ingancin mas’alar, idan ka buga wannan lambar da ke 
rubuce a bisa asalin hannun magajin (wato kashin da ke 
rubuce а Karkashin asalin mas 'alar). 

Misali: 

Mace ce ta mutu ta bar miji da “ya'ya maza biyu, mata biyu. 

Nemo asalin mas’alar wannan rabo sannan ka inganta ta? 

Miji zai ci rubu'i (Ya) saboda akwai reshe ga mamaciyar. 

“Ya'ya za su ci da asibci (As) — sannan su raba a tsakaninsu 


rabon namiji daya dai-dai da rabon mata biyu. 


53 


Asalin Mas'alar 

Asalin mas'alar shi ne mukamin rubu'i (4) — wato za'a raba 
dukiyar gida hudu (4). 

e Kashin miji (4) =%⁄x4= 1 

e Kahsin “ya ya (As)= 4-1- 3 


4 

Karyewar mas'alar 
“Yaya (maza da mata) za su raba wannan kashi uku (3) а 
tsakaninsu, kowane namiji gida biyu, kowace mace gida daya. 
“Ya'ya maza biyu kimanin gida hudu (4) ke nan, sannan 
‘уа’уа mata biyu kimanin gida biyu (2). Jumla, za'a raba kashi 
ukun nan па “ya'ya gida shida ke nan. 
Amma, ka ga kashi uku (3) ba zai rabu gida shida ba dai dai 
wa dai da. Don haka rabo ya karye akan “ya'ya har sai an 
inganta mas'alar. Duba tebur na 8 (9). Zaka tsarga layi a cikin 
gidajen “ya” yan don nuna rabon su ya karye. 
Ingancin mas’alar 
1) Auna adadin magada da kashinsu 

Idan ka auna adadin magada (6) da kasonsu (3) za ka 
samu sun yi tawafuki a cikin uku (3) — domin wannan Karamar 
lamba uku za ta iya shiga shida (6), kuma za ta iya shiga uku 
(3), ba tare da ragowa ba — Tawafuk) wafkin shida (6) shi ne, 
6-3 — 2 Rubuta biyu (2) a saman asalin mas'alar 
ii) Buga wafkin cikin asalin mas'alar 

Wafkin adadin magada — 2 

Asalin mas'alar —4 

Buga 2x4 = (8) 


54 


Ingancin mas'alar ya kama za a raba dukiya gida takwas 
(8) ke nan. 
iii) Kashin kowane magaji daga ingancin mas'alar 
Akwai bukatar nemo wasu sababbin kashi da kowane 
magaji zai dauka daga ingatacciyar mas'alar. 
Anan za ka buga wannan lambar da ke bisa asalin 
mas'alar cikin kashin kowane magaji da ke rubuce a 
karkashin asalin mas'alar. Duba tebur na 8 (9). 


Fomula 3: 


Kashi daga ingancin mas'alar = 
lambar da ke rubuce a bisa asalin mas'alar 


X 


kashin magaji da ke karkashin asalin mas'alar 


kashin magada a wannan misali, su ne: 
e Kashin miji daga ingancin = (2)х1=2 
e Kashin “yaya daga ingancin = (2)x3 = 6 
Kowane namiji kashi biyu, ko wace mace kashi daya. 


Duba tebur na 8 (9) 


55 


Tebur na 8 (9) 


(2) 
Asalin Ingancin 
mas'alar | masa'alar 
Magaji! Rabo (4) (8) 
Miji 1/4 1 2 
Da 3 2 
Da 2 
As 
“Ya 1 
“Ya 1 
(4) (8) 


b. Idan akwai tabayuni tsakanin adadin magada da kashinsu 
Kamar yadda ma'anar tabayuni ta ke nunawa, haka nan ma 
adadin magadan da kashin nasu sun saba ta kowace fuska — 
tabayun. 
Sai ka bi wadannan Ka'idoji don samun ingancin mas'alar 
KA'IDOJI : idan akwai tabayuni za ka, 
1. Rubuta shi kansa adadin magadan a saman asalin mas 'alar. 
п. Buga wannan adadi na magada cikin asalin mas'ala don samun 
ingancin mas 'alar. 
ш. Buga lambar da ke rubuce a saman asalin mas 'alar cikin kashin 
kowane magaji (da ke KarKashin asalin) don samun wasu sababbin 


kashin magada daga ingantacciyar mas 'alar. 


56 


Misali 

Mutum ne ya mutu ya bar matar aure daya da “ya'ya biyu namiji 
daya mace daya. 

Nemo asalin mas'alar wannan rabo sannan ka inganta ta? 

AMSA 

Matar aure ta na da rabon tumuni (!/з) saboda akwai “ya'ya ga 
mamacin. “Ya'ya za su ci gado da asibci saboda akwai namiji 
acikinsu. 

Asalin mas'alar: asalin mas'alar ya kama za'a raba dukiya gida 


takwas, mukamin tumuni (8). 


e Kashin matar aure daga asalin (As) = 1х8 =1 
e Kashin “Ya'yan daga asalin (As) =8-1 27 

226 
Karyewar Mas'alar 


Kashi bakwai na “ya'ya za'a rabashi gida uku (3)- da namiji gida 
biyu, “ya mace gida daya. Amma kashi bakwai (7) ba zai rabu gida 
uku (3) ba daidai-wa-daida. Don haka rabo ya karye, har sai an 
inganta mas'alar. Duba tebur na 8(10). 
Ingancin Mas'alar 
(i) Auna adadin magada (3) da kashinsu (7), zaka samu sun saba 
tabayun. Rubuta uku (3) a saman asalin mas'alar. 
(ii) Buga adadin magadan cikin asalin 
Adadin magada = 3 
Asalin mas'alar = 8 
Buga 3 x 8 = (24) 
Ingancin mas'alar ya kama za’a raba dukiya gida ashirin da 
hudu (24). 


57 


(11) Kashin kowane magaji daga ingancin. 


Lambar dake rubuce akan asalin = 3 


e Kashin “ya'ya daga ingancin =3х7= 21 


e Kashin Matar aure daga ingancin =3 х 1 = 3 


Kaga anan rabo ya inganta domin ashirin da daya zata rabu 
gida uku, 21 + 3 = 7. “Ya mace ta na da kashi bakwai (7), 
namiji zai ninka; 2 x 7 = 14. Duba tebur na 8 (10) 
Tebur na 8 (10) 


(3) 
Asalin Ingancin 
mas'alar | masa'alar 
Magaji Rabo (8) (24) 
Matar aure 1/8 1 3 
Da 14 
AS 9 
“Ya 7 
(8) (24) 


(iii) Inganta Mas'ala: Idan Rabo ya Кагуе а bangarori da dama 


wannan rabo. Misali, bangarori biyu, ko uku, ko hudu na rabo za su 
iya karyewa. Duba tebur na 8(11). Idan mas'alar rabo ta karye a 


bangarori da dama, akan fuskanci kowane bangare, daya bayan daya 


wajen пето ingancin mas alar kamar haka:- 


1) 


58 


Asalin mas’alar rabo kan iya karyewa a bangarori da dama na 


Da farko, sai ka auna tsakanin adadin magada da kashinsu, na 
kowane bangare, don ka lura ko sun yi tawafuki ko tabayuni, 
kamar dai yadda ya gabata a shafi na 58. Irin amsar da ka 


samu sai ka rubuta ta a bayan magada na wannan bangare. 


2) 


Mataki na biyu, sai ka auna lambobin da ka rubuta a bayan 
bangarorin, don ka lura shin a tsakaninsu ko akwai tamasuli, 
ko tadakhuli, ko tawafuki, ko tabayuni!! 


Don fahimtar wannan al'amari za mu dauki wadannan 


abubuwan lura guda hudu, daya bayan daya tare da misalai:- 


a. 


Idan akwai tamasuli 

Ka'ida 

[Idan akwai tamasuli tsakanin lambobin da ke rubuce а 

bangarorin da rabo ya karye to za ka iya daukar kowace daya 

daga cikin lambobin ka buga ta cikin asalin mas’alar, don 

samun ingancin mas 'alar). 

Misali: 

Mutum ne ya mutu ya bar matan aure biyu da'yan'uwa 

shakikai biyu. Nemo asalin mas'alar wannan rabo sannan ka 

ingantata? 

Amsa 

Asalin mas'alar 

Matan aure su na da rubu'i (V4) shakikai za su ci da asibci 

(As). Asalin mas'alar ya kama za а raba dukiya gida hudu (4) 

— wato mukamin rubu'i. 

Kashin magada daga asalin mas'alar 

e Kashin matan aure biyu = 1⁄4 x 4 = 1. Amma wannan kashi 
daya (1) ba zai rabu gida biyu ba, dai-dai wa dai-da. Don 
haka rabo ya karye a bangaren matan aure. 

e Kashin shakikai biyu = 4 – 1 = 3 shakikai biyu za su raba 


kashi uku a tsakaninsu. Haka nan, kashi uku (3) ba zai rabu 


59 


gida biyu (2) ba dai-dai wa dai-da. Rabo ya sake karyewa а 
wannan bangare na shakikai. Duba tebur na 8(11). 

Ingancin mas'alar 

Sai ka duba bangarorin biyu, daya bayan daya don inganta 

mas alar: 

1) Duba bangaren farko: matan aure biyu (2) za su raba 
kashi daya (1). 

Idan ka lura biyu (2) da daya (1) sun saba — tabayun. Saboda 

haka sai ka dauki jumlar adadin matan auren (wato biyu (2). 

Ka rubuta ta a bayan matan aure, kamar yadda ya ke a tebur na 

8(11). 

ii) Duba bangare па biyu: shakikai biyu (2) za su raba kashi 
uku. Idan Ка lura biyu (2) da uku (3) sun saba — tabayun. 
Saboda haka sai ka dauki jumlar adadin magadan (wato 
biyu (2)) ka rubuta a bayan su shakikan a tebur na 8(11). 

11) Auna lambobin bangarorin: a halin yanzu sai Ка auna 
tsakanin lambobin da ka rubuta a bangarorin biyu. Anan, 
za ka samu biyu (2) ta bangaren farko sun yi tamasuli da 
biyu (2) ta bangaren shakikai. Don haka sai ka dauki 
lamba biyu (2) ka rubuta ta a saman asalin, sannan ka 
buga ta cikin asalin mas'alar (4); wato 2 x 4 = @. 
Takwas ita ce ingancin mas'alar. 

Kashin magada daga ingancin mas'alar: 

• Jumlar kashin matan aure daga ingancin mas'ala = 2 x 1 = 

2. Idan sun raba wannan kashi biyu, kowace matar aure za 


ta dauki kashi daya (1) ke nan. Duba tebur па 8(11). 


60 


e Jumlar kashin shakikai дара ingancin mas'alar = 2 x 3 = 6. 
shakikai biyu za su raba kashi shida, kowannensu kashi uku 


(3) duba tebur na 8(11). 


61 


Tebur na 8 (11). 


(2) 
Asalin Ingancin 
mas'alar mas'alar 
Magaji Rabo (4) Kashi (8) 
~| Matar aure 1 
Wi 1/4 1 
2 Matar aure 1 
3 
Б | Shakiki 3 
= 2 AS 3 
QI Shakiki 3 
(4) (8) 


b. Idan akwai tadakhul 
Kaida 
[Idan akwai tadakhuli tsakann lambobin da ka rubuta a 
bangarorin da rabo ya karye, to, sai Ка dauki babbar lambar ka 
buga cikin asalin mas 'alar don samun ingancin mas 'alar|. 
Misali 
Mutum ne ya mutu ya bar matan aure biyu !/⁄s da “ya mace 
daya (9) da kuma shakikai guda hudu (As). Nemo asalin 
mas'alar wannan rabo sannan ka inganta ta? 
Amsa 
Wannan rabo ya hada "4 da '/s. Idan ka lura, mukamin nus'fi 
(2) zai shiga cikin mukamin tumuni (8) ba tare da ragowa ba. 
Tadakhul. Don haka sai ka dauki babban mukamin — wato 


takwas, (8), ta zama asalin mas'alar. 


62 


Kashin magada daga asalin mas'alar 


Matan aure biyu za su raba kashi daya a tsakaninsu, !/s x 8 
= 1. Wannan rabo ya karye domin daya ba za ta rabu gida 
biyu ba dai dai wa dai da. 

“Ya mace za ta ci kashi hudu daga asalin, о х 8 = 4. 


Shakikai hudu za su raba kashi uku (3) a tsakaninsu, x = 8 


— 5 = 3. Amma kashi uku (3) ba zai rabu gida hudu (4) ba 
dai-dai wa dai da. Don haka rabo ya sake karyewa a 


wannan bangare. 


Ingancin mas'alar 


i) 


ii) 


iii) 


Duba angare na farko: Matan aure biyu (2) za su raba 
kashi daya (1). Idan ka lura lamba biyu (2) da daya (1) 
sun saba — tabayun. Saboda haka sai ka rubuta adadin 
magadan — wato biyu (2) a bayansu, a tebur na 8 (12). 
Duba bangare na biyu: shakikai hudu (4) za su raba 
kashi uku (3). Idan ka lura hudu (4) da uku (3) sun yi 
tabayuni. Saboda haka sai ka rubuta adadin shakikan — 
wato hudu (4) a bayansu. 

Auna lambobin bangarorin: Idan ka auna lamba biyu (2) 
ta bangaren farko (bangaren matan aure) da lamba hudu 


(4) ta bangaren shakikai — za ka samu sun yi tadakhul. 


Saboda haka, sai Ка dauki babbar lambar — wato, hudu (4) ka 


rubuta ta a saman asalin mas'alar (8). Idan ka buga hudu (4) 


cikin takwas (8) zai ba ka talatin da biyu (32). 4 x 8 = (32). 


Ingancin mas'ala ya kama gida talatin da biyu (32). 


63 


Kashin magada daga ingancin mas'alar: 

• Jumlar kashin matan aure = 4х 1 = 4. Matan aure biyu za 
su iya raba kashi hudu, kowace kashi biyu (2) ke nan. 

e ‘Ya ta tsatso ta па da kashi goma sha shida; 4х4 = 16. 

e Jumlar kashin shakikai уа kama goma sha biyu; 4x 3 = 12. 
Goma sha biyu а rabawa shakikai hudu, kowane zai sami 
kashi uku (3). Duba tebur na 8 (12). 

Teburna 8 (12) 


(4) 
Asalin Ingancin 
mas'alar masa'alar 
Magaji Rabo | Kashi(8)| Kashi (32) 
Matar aure 2 
1/8 1 
& Matar aure 2 
= “Ya yA 4 16 
2 
= Shakiki 3 
Е 
= Shakiki 3 
AS 3 
«| Shakiki 3 
Shakiki 3 
(8) (32) 


c. Idan akwai tawafuki 

Tawafuki a tsakanin lambobi biyu; misali, takwas (8) da shida 
(6) na nufin samuwar wata ‘yar Karamar lamba wacce za ta iya shiga 
kowannensu ba tare da ragowa ba. A wannan misali, “yar 
karakarmar lamba (2) zata iya shiga takwas, kuma zata iya shiga 


shida ba tare da ragowa ba; kamar haka:- 


64 


8—2 = 4; wafkin 8 = 4 

6-2 = 3; wafkin 6 = 3 

Idan akwai tawafuki а іѕакапіп lambobin da Ка rubuta а gefen 

bangarorin da rabonsu ya karye, za ka bi wadanna ka'idodiji don 
пето ingancin mas'alar:- 

КАРОЛ 

(1) Nemo karamar lambar da ke iya shiga cikin dukkanin 
lambobin da Ке bangarorin. “common factor” 

(1) Shigar da wannan Karamar lamba cikin lambar bangaren 
farko don samun wani adadi da ake ce dashi al-wafk. 

(11) Buga “wafkin” da ka samu cikin lambar bangare па biyu. 
Rubuta abinda ka samu a saman asalin mas’alar (a cikin 
tebur). 

(1х) Buga lambar da ke saman asalin cikin asalin mas’alar 

don samun ingancin mas 'alar. 

Yi nazarin wannan misali da ke tafe:- 
Misali 

Масе ce ta mutu ta bar “ya'ya mata su takwas (2/3) da kuma 

jikoki maza (“ya'yan-da) su shida (As). 

Nemo asalin mas'alar wannan rabo sannan ka inganta ta? 

Amsa 

Aslin mas'alar 

Wannan rabo ya hada sulusani (2\3) da asibci (As). Ka ga 

mukamin sulusani (3), shi ne, asalin mas'alar wato za araba dukiya 


gida uku (3). 


65 


Kashin Magada Daga Asalin Mas'alar 


= Kashin “ya'ya mata takwas’ 2/3 x 3 = 2 “ya'ya mata takwas za su 
raba kashi biyu a tsakaninsu. 
Amma kashi biyu (2) ba zai rabu gida takwas (8) ba dai-dai wa 
dai-da. Rabo ya karye a wannan bangare. 

= Kashi jikoki maza su shida (As); 3 – 2 = 1 jikoki maza su shida za 
su raba kashi daya a tsakaninsu. Rabo ya karye akan wadanan 
jikoki, domin daya(1) ba zata rabu gida shida (6) ba, har sai an 


inganta mas'alar. Duba tebur na 8(13). 


Ingancin Mas'alar 
(1) Duba Bangaren Farko 


“ya ya mata takwas (8) za su raba kashi biyu (2) a tsakaninsu. 
Idan ka lura da adadin magada wato takwas (8) da kashinsu 
wato biyu (2), zaka samu takwas (8) da biyu (2) sun ;yi 
tawafuki domin'yar Karamar lamba biyu (2) za ta iya shiga 
kowannensu. 
Mene ne wafkin adadin magadan (8)? 
8 + 2 = 4. Saboda haka sai ka rubuta wafkin magadan (4) a 
bayansu, a tebur na 8(13). 
(1) Duba bangare na biyu 
Jikoki maza shida za su raba kashi daya a tsakaninsu. Idan ka 
lura za ka samu shida (6) da daya (1) sun saba Tabayun. Saboda 
haka sai ka rubuta shida wato adadin jikokin a bayansu, a tebur na 
8(13). 
(iii) Auna Lambobin Bangarorin 
Daga tebur na 8(13), lambobin su ne hudu (4) da shida (6). 


66 


Idan ka auna tskanain hudu(4) da shida (6) za ka samu sunyi 
tawa fuki. 
Zaka samu inganicn mas'alar ta hanyar wadannan ka'idoji:- 
1. shigar da karamr lamba biyu (2) cikin lambar bangaren farko (4): 
4+ 2 = 2 < wafki 
2. buga wafkin cikin lambar bangare na biyu: 
2х6= 12 
Rubuta sha biyu (12) а saman asalin buga 12 х3 = 36 
Ingancin mas'alar уа ката gida talatin da shida (36). 
Kashin Magada Daga Ingancin 
= Jumlar kashin “ya” ya mata takwas shine, 12 x 2 = 24 
Wannan kashi za а raba shi gida takwas; 24 + 8 = 3. saboda haka, 
kowacce “ya mace za ta ci kashi uku (3). 
= Jumlar kashin jikoki (“ya'yan da) su shida shine, 12 x 1 = 12 
Goma sha biyu a rabawa jikoki shida, kowanne zai sami kashi 


biyu (2) duba tebur na 8(13). 


67 


Tebur na 8(13) 


(12) 
Asalin Ingancin 
mas'alar masa'alar 
Magaji Rabo (3) (36) 
“Ya 3 
“Ya 3 
“Ya 3 
“Ya 3 
ы 2/3 2 
į Ya 3 
“Ya 3 
17 С 
E Ya 3 
jas] 
= “Ya 3 
- 
Dan da 2 
© Dan da 2 
Dan da 2 
AS 1 
Dan da 2 
Dan da 2 
Dan da 2 
(3) (36) 


(d) Idan Akwai Tabayuni 


Akan sami tabayuni idan lambobi biyu suka saba da juna. 
Ma'ana, babu mai shiga cikin wata a tsakaninsu; kuma babu wata 
karamar lamba wacce za ta iya shiga cikin kowannensu, ba tare da 


ragowa ba. 


68 


Idan akwai tabayuni a tsakanin lambobin da ka rubuta a gefen 
bangarorin da rabonsu ya karye, to, za ka inganta mas'alar ta wannan 
hanya:- 

КАРОЛ 

(G) Вива: lambar bangaren farko cikin lambar bangare na biyu, 
don samun wani adadi. 

(ii) Rubuta: wannan adadi da ka samu a saman asalin mas;alar. 

(iii) Buga wanan adadi da ke saman asalin cikin iuta kanta asalin 
mas'alar din samun ingancin mas'alar. 

Misali 

Mace ce ta mutu ta bar “ya'ya mata su hudu (2/3) da kuma 
jikoki biyu:- dan da da “yar da (AS) 

Nemo asalin mas'alar wanna rabo sannan ka inganta ta? 

Amsa 
Asalin Mas'alar 

Asalin mas'alar rabo ya kama za a raba dukiya gida uku (3); 

wato mukamin sulusaini (3). 

Kashin Magada Daga Asalin 

= “Ya'ya mata hudu za su raba kashi biyu (2) а tskaninsu; 2/3 x 3 = 
2. amma kashi biyu (2) ba zai rabu gida hudu ba, don haka rabo 
ya karye, har sai an inganta mas'alar. 

= Jikoki za su raba kashi; daya (1) а tsakaninsu, wato, (3) —2 = 1. 
Dan-da zai dauki gida biyu, “yar-da gida daya. Jumla za a raba 
wannan kashi dayan na jikoki gida uku ke nan. Amma rabo ya 
karye domin daya (1) ba za ta arbu gida uku (3) ba, har sai an 


inganta mas'alar. 


69 


(1) Duba Bangaren Farko 
“Ya'ya mata hudu za su raba kashi biyu. Adadin magada (4) da 


kashin su (2) sun yi tawfuki. Saboda haka sai ka rubuta wafkin 
adadin magadan a gefen wannan bangare. Mene ne wafkin (4)? 
Shine, 4 + 2 = 2. Duba tebur na 8(14). 
(ii) Duba Bangare Na Biyu 
Jikoki — wato, dan-da da “yar-da za su raba kashi daya (1). 
Dan da zai dauki kimanin gida biyu (2), “yar-da kimanin gida daya 
(1). Jumla, za a raba kahsi dayan nan gida uku (3) kenan. 
Idan ka lura adadin magada (3) sun yi tabayani da kashinsu 
(1). Don haka sai ka rubuta jumlar adadin magadan (3) a gefen 
wannan bangare, a tebur na 8(14). 
Auna Lambobin dake Rubuce A Bangarorin 
Idan ka auna tsakanin lamba biyu (2) da uku (3) za ka samu sun yi 
tabayani. 
(1) Buga tsakanin lambobin biyu; 2 x 3 = 6 
(2) Rubuta shida (6) a saman asalin. 
(3) Buga shida (6) cikin asalin; (6) x (3) = (18) saboda haka goma 
sha takwas (18), ita ce ingancin mas'alar. 
Kashin Magada Daga Ingancin 
= Jumlar raobn “ya'ya mata yakama kashi goma sha biyu (12) 
wato, 6 x 2 = 12. 
Goma sha biyu а rabawa “ya'ya mata su hudu; kowacce za ta 
ci kashi uku ke nan; 12 + 4 = 3. 
= Jumlar rabon jikoki yakama kashi shida (6) wato, 6 x 1 = 6. 


uku, zaa raba wannan kashi shida (6) gida 6 + 3 = 2. “Yar da 


70 


ta na da gida daya wato kashi biyu (2) ke nan dan-da ya na da 


gida biyu wato kahsi hudu 2 x 2 = 4. Duba tebur na 8(14). 


Tebur na 8(14). 
(6) 
Asalin Ingancin 
mas'alar masa'alar 
Magaji Rabo (3) (18) 
“Ya 3 
= “Ya 3 
2 2/3 2 
“Ya 3 
9 “Ya 3 
Dan da 4 
= AS 1 
—| “Yar da 2 
(3) (18) 


Tambayoyi Na 8(7) 


A cikin kowanne rukunin magada da ke kasa, nemo asalin 
mas'alar rabon gado, sannan ka inganta ta tare da nuna kashin da 
kowane magaji zai dauka? Nuna amsoshinka a cikin tebura. 

a. Magada 

(i). “Yan uwa mata shakikai su biyu (2/3) 

(1). Matan aure biyu (1/4) 

(iii). Baffan biyu (As) 


71 


b. Magada 
(1) Matan aure hudu (1/4) 


(ii) Shakikai maza su shida (As) 
c. Magada 

(1) Matan aure hudu (1/8) 

(ii) “Yaya mata su uku (2/3) 

(11) Shakikai maza su biyu (As) 

(D) MAS'ALAR AULU 

Komai yawan magada, matukar ba a kare su ba, lalle ne a 
baiwa kowannensu irin rabon da ya cancanci a bashi. 

Sai dai a wasu rabon gadon, akan samu dukiyar da za'a raba, 
ba ta kai kowanne magaji ya samu rabon da Allah ya tsaga masa ba. 
A irin wann nhali, idan ka gudanar da rabon, sannnan ka tara duk 
kashin da magadan za su dauka, za ka samu jumlar kashin ta zarce 
asalin mas'alar. Wannan ya nuna Ке nan, irin wannan nrabo ya karye 
tun daga asalinsa. A kan inganta duk wani rabo mai irin wannan 
mush-kila ta hanyar aulu. 

Aulu: Shine, Kari da akan yi akan asalin mas'alar rabon gado 
da nufin har sai kowane magaji ya samu rabon da ya a cancanci a 
bashi. 

Aulu ya kan rage hakiKanin kimar rabon magada, amma an 
samu cewa sahabbai sun hadu akan yin aiki da wannan hikima, in 
banda Abdullahi dan Abbas (R.A). 

Hikimar aulu ta samo asali ne daga Abbas dan Abdul-mutalbi, 
a zamanin khalifancin Umar dan Khattabi (R.A). wata mace ce ta 
mutu tabar miji (1/2) da shakikai mata biyu (2/3). Asalin mas'alar ya 
kama za a raba dukiyar gida shida (6) Tabayun. Idan ka gudanar da 


72 


rabo, ka baiwa miji rabin dukiya — wato kahsi uku (3), to shaura 
kashi uku (3) ke nan daga cikin shida (6). To, amma wannan kashi 
uku (3) da ya rage, bai kai Kimar abinda shakikai mata biyu su ka 
cancanci a basu ba: domin 2/3 x 6 — 4. kuma idan ka ce zaka basu 
kashi hudun da suka cancanci su ci, a ina za ka samo cikon dayan? 

Don waraware wannan matsala sai Abbas yace, mai zai hana a 
kara asalin mas'alar zuwa bakwai, a maimakon shida, Aulu!! Ta 
wannan hanya rabon zai inganta: 

= Miji ya dauki rabin asalin; 2 x 6 = 3 

Wato, kashi uku (3) 
= Shakikai mata su dauki sulusainin asalin;l kashi hudu, 2/3 х 


6 = 4 kowacce ta dauki kashi biyu (2) kenan. Duba tebur na 


8(15). 
Tebur na 8(15) 
Asalin 
mas'alar 
Magaji Rabo 66) (7) 
Miji 1/2 3 
Shakikiya 2 
2/3 
Shakikiya 2 
(7) 


Aulu ya shafi asalolin mas'ala guda uku(3) kawai, su ne:- 

1. Gida shida; 1.c.m = 6 
Akan yi aulun shida zuwa gida bakawai, ko takwas, ko tara, 
ko goma. 


2. Gida goma sha biyu; L.C.M. = 12 


73 


Akan yi aulun goma sha biyu zuwa gida goma sha uku, ko 
goma sha biyar, ko goma sha bakwai. 

3. Gida ashirin da hudu; L.C.M = 24 

Akan yi aulun ashirin da hudu zuwa gida ashirin da bakwai, 
kawai. 
Misali 
1. Aulun Shida Zuwa Gida Takwas 
Месе се ta mutu ta bar miji (1/2) da shakikai mata biyu (2/3) da 
kuma uwa (1/6). inganta mas'alar wannan rabo?. 

Wamnan rabo ya hada nusfi (1/2) da sulsarini (2/3) da kuma 
sudusi (1/6). Mukamin nusfi (2) da kuma mukamin sulusaini (3) 
kowanensu yayi tadakhuli cikin mukamin sudusi (6). saboda haka, 
asalin mas:alar уа kama za araba dukiya gida shida (6) — (wato 
babban mukamin). 

Idan ka gudanar da rabon:- Miji zai dauki kashi uku; 1⁄2 x 6 = 3 

= Shakikai mata biyu, kashi hudu, kowacce kashi biyu (2); 2/3 x 6 
=4 

= Uwa tana dak ashi daya; 1/6 x б = 1 


Idan ka lura za ka samu junlar kashin magadan уа karu zuwa gida 


takwas, maimakon shida. Don haka idan ka raba dukiya gida takwas 


maimakon shida, mas'alar wannan rabo za ta inganta. 


14 


Duba tebur na 8(16). 


Asalin 
mas'alar 

Magaji Rabo (6) (8) 
Miji yA 3 
Shakikiya 2, 2 
Shakikiya 2 
Uwa 1/6 1 

(8) 


(2) Aulun Сота Sha Biyu Zuwa Сіда Сота Sha Uku 


Mutum пе ya mutu уа bar matar aure (1/4) da uwa (1/6) da 


kuma “yan uwa mata biyu li'abai (2/3). Inganta mas’alar. 


Mukamin sulusani (3) yayi tadakhuli cikin mukamin sudusi 
(6). Sannan mukamin sudusi (6) da mukamin rubu'i (4) sun yi 
tawafuki a cikin karamar lamba biyu (2). Buga wafkin mukamin 
sudusi cikin mukamin rubu'i don samun asalin таѕ’ајаг; 6 + 2 = 3; 
3x4 — (12). Asalin mas'alar ita ce yakama gida goma sha biyu. Duba 
shafi na 58. 


Idan ka gudanar da rabon, sanna ka tara kashin magadan za ka 
samu jumlar kashin ya zarce asalin mas'alar (12), wato, ya karu 
zuwa goma sha uku (13). Duba tebur na 8(17). Dan haka, idan ka zo 
rabo sai ka yi aulu wato ka raba dukiya gida goma sha uku mai 


makon goma sha biyu. 


75 


Matar aure kashi uku, uwa kashi biyu, sannan kowace 


li abbiya kashi hudu. Duba tebur na 8(17). 


Tebur na 8(17). 
Asalin 

mas'alar 
Magaji Rabo G2) (13) 

Matar aure 1/4 3 

Uwa Ya 2 

Li abbiya >, 4 

Li abbiya 4 

(13) 


(3) Ашап Ahsirin Da Hudu Zuwa Сіда Ashirin Da Bakwai 


Mutum ne уа mutu уа bar matar aure (1/8), da uwa (1/6) da “ya'ya 
mata biyu (2/3) da kuma Кака — uban uba (1/6\А8). Inganta 


mas'alar? 


Asalin mas'alar ya kama gida ashirin da hudu (24), saboda 


haduwar tumuni (1/8) da sudusi (1/6) — Tawafuki. 


Idan ka buga rabon, sannan ka tara duk kashin magadan za ka 
samu jumlar kashi ya zarce asalin mas'alar, wato ya karu zuwa 


ashirin da bakwai. 


Don haka ashirin da bakwai, (27) ita ce ingancin mas'alar. Za 


ka raba dukiya gida ashirin da bakwai:- 


Idan ka gudanar da rabo:- 


76 


= Matar aure kashi uku; 1/8 x 24 = 3 
= Uwa kashi hudu; 1/6 x 24 = 4 


= “Ya'ya mata biyu, kashi goma sha shida, kowacce daga 


cikinsu kashi takwas; 2/3 x 24 = 16 


= Kaka zai dauki kahsi hudu (farlan); 1/6 x 24 = 4 


= Rabon kaka na asibci ya fadi domin babu abinda ya rage. Duba 


tebur na 8(18). 


Haka nan abu yake, “duk inda aka sami Aulu, ta rabon asibi ya 


fadi domin kuwa babu abinda ya rage daga cikin dukiya. 


Tebur 8 (18) 


Farlan-wa-tasiban 


77 


Asalin 
mas'alar 
Magaji Rabo 24-27) 
Matar aure YA 3 
Uwa 1% 4 
“Ya 8 
2/3 
“Ya 8 
Kaka 1% , AS 4/0 
(27) 


(E) RADDI 


A wasu rabon gado akan sami shauran dukiya bayan duk 


abokan rabo sun dauki nasu. Wato, akan sami mabakiya. 


Manzon Allah (S.A.W) ya tabbatar mana cewa akan mika 
mabakiya ga asibai, kamar yadda ya ce, “..... duk abinda ya rage, 
mutum namiji shi yafi cancanton ya kwashe.” Buhari da Muslim. 
Idan kuwa babu asibai masu kwashewa, to batun yadda za a sarrafa 
mabakiya wata mas'ala ce wacce ta fuskanci ij-tihadi daban-daban 


na Sahabbai (R.A). 


A Kiyasin Zaidu dan Sabitu (R.A), (wanda kumka itace Maz- 
habar imam maliku): idan babu dangi asibai, to mawalin ni'ima su 
suka fi cancanton su raba mabakiya. Idan babu kuwa mawali, akan 
mika shauran dukiyar gado ga baitil mali. Haka kuma idan babu 
baitil Mali a kan sadakar da shauran dukiyar ga fakirai da mistkinai, 
amma babu batun raddi ko batun a rabawa zul-arham wato, dangin 
mamaci na gidan uwa). Duba fasalin kunsa — mush-kil a cikin ir- 


shadus saliki na Ibn As-kar. 


A wani hannun kuwa, Aliyu dan abi-Talib da Abdullahi dan 
Mas'ud (R.A) sun nuna cewa, a rashin asibai, za a sake raba 
mabakiya ne ga magadan da suka cancanci karbar raddi. Idan babu 
masu cin raddi sai a rabawa zul-arham. Akan wannan hukunci maz- 


habobin Abu-Hanifa da Ahmadu dan Hambali suka dogara. 


Amma an hakaito cewa malaman maz-habar Imam Malik 


suma sun karkata zuwa ga amfani da mas'alar raddi tun shekaru 


78 


sama da dari biyu da suka gabata (Abubakar Kash-nawi). Kuma 
wani takaitaccen bincike уа nuna cewa kotunanmu na Shari'ar 
Musulunci a nan Nijeriya su kan yi amfani da wannan mas'ala. Ta 


raddi. 


Raddi shine, juyar da dukiyar da ta shaura bayan an raba gado 
domin a sake rabata ga magada masu cin farali, mbanda ma'aurata 
biyu. Wato miji da matar aure ba a yi musu raddi. Kuma ka tuna 


cewa idan akwai asibi, to,babu zancen raddi. 


Akan yi raddi ga duk wanda ya cancanta da irin Kimar rabon 
da ya ci na farali. Misali, idan ya ci sudusi farlan, to akan bashi 


sudusi Raddan. 
RABE-RABEN RADDI GUDA HUDU (4) 
Sune: 


1) Raddi ga magada masu cin farali iri daya (amma babu miji 
ko matar aure a cikinsu) 

2) Raddi ga magada masu cin farali iri daya (tare da miji ko 
matar aure a cikinsu). 

3) Raddi ga magada mabanbanta farali (amma babu miji ko 
matar aure a cikinsu) 

4) Raddi ga magada mabanbanta farali (tare da miji ko matar 
aure a cikinsu). 

Zamu dauke su daya bayan daya tare da kawo misali, in Allah 


ya so. 


79 


1) Raddi ga magada masu cin farali iri daya (amma babu miji ko 
matar aure a cikinsu) 


A irin wannan hali akan raba dukiyar a tsakanin magadan dai-dai- 
wa-daida. Ga ka'idojin:- 
Ka'idoji: 
í) Kirga: Sannan ka rubuta adadin magadan а matsayin asalin 
mas 'alar 
п) Raba dukiyar tare da dai-daitawa, ka baiwa kowane magaji 
kashinsa-farlan-wa-raddan 
Misali 
(1) Rabon Ya'ya Mata Su Hudu (2/3) 
Asalin mas'alar ya kama gida hudu (4) wato adadin magadan. 
Kowace “ya zata dauki kashi daya daga cikin hudun. Nuna 
wannan rabo a cikin tebur? 
(2) Rabon uwar uwa (1%%) da li'ammi (1/6). 
Asalin mas'alar ya kama gida biyu (2) wato adadin magadan. 
Kowane zai dauki kashi daya. 


Tebur na 8 (19) 


Asalin 
mas'alar 
Magaji Rabo (2) 
Uwar uwa 1% 1 
(2) fLiummi yA 1 
(2) 


Farlan-wa-raddan 


80 


2) Ваай ga magada masu cin farali iri daya (tare da miji ko 
matar aure a cikinsu). 


A irin wannan hali akan fara fitar da rabon mijin ko (matar auren) 
sannan a rabe sauran dukiyar ga magada masu cin raddin dai-dai-wa- 
daida. Ga Ka’idojin: 
Ka'idoji: 
í)  Rubuta mukamin faralin туп (ko matar auren) а matsayin 
asalin mas 'alar. 
п) Buga faralim ma'auracin cikin asalin mas'alar don samun 
kashinsa. 
111) Raba sauran kashin da suka rage ga masu cin raddin dai- 
dai-wa-daida. 
Misali 
(1) Rabon Matar Aure (V4) da li'ummai uku (1/3) 
Asalin mas'alar уа kama gida hudu (4) wato mukamin rubu'in 
(1/4) matar aure. Idan ka buga rubu'in (1/4) cikin asalin mas'alar 
(4) zai baka daya (1) wato kashin matar aure, (4) х4= 1 
Sauran da suka rage shine, 4 — 1 — 3. Za'a raba wannan ukun (3) 


ga ly ummai su uku (3). Duba tebur na 8 (20). 


81 


Asalin 
mas’alar 

Magaji Rabo (4) 
Matar Aure 1/4 1 
Li ummi 1 
Li ummi 1/3 1 
Li ummi 1 

(4) 


Farlan-wa-raddan 
(2) Rabon Miji (1/4) da “ya” ya mata biyu (2/3) 


Asalin mas'lar уа kama gida hudu (4) wato mukamin faralin miji. 
Gudanar da rabo sannan ka inganta mas'alar kamar yadda yake a 


tebur na 8 (12). 


(2) 
Asalin | Ingancin 
mas'alar | mas'alar 
Magaji Rabo (4) (8) 
Miji 1/4 1 2 
“Ya 3 
5% 3 
“Үа 3 
(4) (8) 


Farlan-wa-raddan 


82 


3) Raddi ga magada mabanbanta farali (amma babu miji ko matar 
aure a cikinsu) 


A nan a kanyi rabo kamar yadda aka saba. Akan sami asalin 
mas'alar daga mukaman faralin magadan, sannan a nuna kashin 
kowane magaji daga cikin asalin. Sai dai kamar yadda muka gani a 
mas'alar aulu akan soke asalin mas'alar a rubuta wata mas'ala 
sabuwa wacce anan ake kira “mas’alar raddi”. 
Ka'idoji: 
1) Gudanar da rabo kamar yadda aka saba. 
п) Тага, sannan ka rubuta Jumlar kashin magadan а matsayin 
sabuwar mas 'alar raddi. 
Misalai 
(1) Rabon “ya (1/2) da “yar da (1%) 
Asalin mas'alar ya kama gida shida (6) daga mukaman nusfi (2) 
da sudusi (6)- Tadakhul . Bayan ka gudanar da rabon a tebur na 8 
(22) zaka samu jumlar kashin magadan ya kama hudu (4). Saboda 
haka sabuwar mas'alar rabo ta kama gida hudu (4), maimakon 
asalin shida (6). 
Teburna 8 (22) 


Mas'alar raddi 
Magaji Rabo (6) (4) 
“Ya Yo 3 
“Yar da 1% 1 
Jimlar Kashi 
(4) 


83 


4) 


Raddi ga magada mabanbanta farali (tare da miji ko matar aure 


a cikinsu). 


A irin wannan hali akan fitar da rabon a cikin tebura guda biyu:- 


Ka'idoji: 


i) 


ii) 


iii) 


Tebur na farko: (mas'alar raddi): Akan cire ma'auracin a 
cikin wannan teburin, sannan a fitar da asalin mas’alar daga 
mukaman faralin masu cin raddin su kadai. Bayan ka buga 
rabo zaka nuna jumlar kashin magadan masu cin raddi 
(kuma wannan jumla itace mas’alar raddin). 

Tebur na biyu:s (Mafitar rabon ma'aurata): A wannan tebur 
akan rubuta duk magadan (har ma'auracin), sannan ayi 
amfani da mukamin faralin ma’auracin a matsayin asalin 
mas'alar. Buga ka fitar da kashin ma’auracin sannan duk 
shauran kashin da suka rage; shine, jumlar kashin magadan 
masu cin raddi. 

Auna tsakanin jumlar kashin magada masu cin raddin a 
tebur na farko da jumlar kashin su magadan a tebur na biyu, 


don ka sami tamasuli ko tawafuki, ko tabayuni. 


Misali: akan Tabayuni 


Idan akwai tabayuni, akwai bukatar a inganta mas'alar rabon а 


rubuta ta a cikin jami'a. 


(1) 


Rabon matar aure (1/8) da'ya'ya mata biyu (2/3) da uwa 
(1/6). 


84 


Tebur na farko (Mas'alar raddi) 


(7) 
Mas'alar raddi 
Magaji Rabo © (5) (35) 
“Ya 2 14 
2/3 
“Ya 2 14 
Uwa 1% 1 7 
Jimla Kashi (35) 
(5) 
Tebur па biyu (mafitar rabon matar aure) 
(5) 
Mas'alar rabo 
(jami'a) 
Magaji Rabo (8) (40) 
Matar Аше 1/8 1 5 
“Ya 7 14 
“Ya 2/3 Jimlar 14 
Uwa YA Kashi 7 
(8) (40) 


Farlan-wa-raddan 


Idan ka auna tsakanin jumlar kashin magada masu cin raddi, za ka 


samu biyar (5), a tebur na farko, ta saba da bakwai (7), a tebur na 


biyu- tabayun. Saboda haka, akwai bukatar a inganta mas'alar. Sai 


85 


ka rubuta bakwai (7) а saman mas'alar raddi, sannan ka buga ta cikin 
biyar (5) zai ba ka talatin da biyar. 

Bayan haka, sai ka rubuta biyar (5) а saman asalin mas'alar tebur na 
biyu, sannan ka buga ta cikin takwas (8) zai ba ka arba'in (40). Ta 
haka mas'alar rabo ta inganta zuwa gida arba'in (40) — Jami'a. Duba 


tebur na biyu a sama. 


86 


BABI NA TARA (9) 


YADDA ZA KA RABA GADO 
Idan hukuma ko magada sun wakiltaka rabon gado, to, za ka 
rungumi wannan babban aiki ta hanyar bin wasu matakai guda shida 

(6). 

Wadannan matakai su ne, kamar haka:- 

l. Fara tabbatad da hakkokin dukiya kafin ka yi rabon gadon; 
misali, a biya duk bashin da ke kan mamaci. Duba babi na 
daya a cikin wannan littafi. 

2. Rubuta duk sunayen dangin mamacin а karkashin wadannan 
nau'o'1 na dangantaka: auratayya, reshe, tushe da kuma 
“yan'uwantaka. Duba babi na biyu. 

3. Тасе sunayen wadanda za su iya cin gadon wannan mamaci 
daga cikin dangin da ka rubuta. Duba babi na uku, da kuma 
musamman babi na hudu da na biyar. 

4. Rubuta nau'o'in rabon da kowane magaji zai iya ci daga cikin 
dukiyar, misali, asibci (As), ko rubu'i (М), ko sudusi (!/6)!! 
Duba babi na shida da na bakwai. 

5. Lissafa gida nawa ne ya kamata a raba dukiyar, kuma kashi 
nawa kowane magaji zai iya dauka. Wannan mataki shi ne 
zuciyar rabon gado, don haka sai kayi cikakken nazarin babi 
na takwas. 

6. Raba dukiyar ka baiwa kowane magaji hakkinsa a hannunsa. 
A cikin wannan babi zamu fuskanci wannan matakin na 

Karshe, a inda, in Allah ya sa, za mu fahimci yadda za'a baiwa 


kowane magaji rabonsa. 


87 


(A) YADDA AKE RABA DUKIYAR GADO 

Akwai hanyoyi da yawa ta raba dukiyar gado. Amma hanya 
mafi adalci ita ce. Wacce za a yi Kima ta kudi ga duk kayayyaki da 
kaddarorin da mamaci ya bari. Kamar suturu, littattafai, dabbobi, 
gonaki, gidaje, motoci, kamfanoni, da duk dai irin abinda ya 
mallaka, za a yi musu Kima ta kudi. Wannan Kima za a iya tara ta 
akan kudin da ya mallaka; na hannu, da na banki da wanda aka 
karbo daga hannun wadanda ya ke bi bashi. A Karshe za а sami wata 
jumla ta kudi wanda ba па zahiri ba. Wannan shi ne Kimar 
dukiyarsa, wato Kimar “Tarikat'. 

Bayan haka, sai ka gudanar da rabo, kamar yadda ya zo a babi 
na takwas. Wato ka samo asalin mas'alar rabon, ka ingantata in 
hakan ya zama tilas, sannan ka nemo irin kashin da kowane magaji 
zai dauka daga cikin ingancin mas'alar. 

Bayan haka, za ka raba Kimar dukiyar da ingancin mas'alar 
don ka sami abinda ake cewa da shi juz'il tarikafi, wato:- 


Juz it tarikah = Kimar tarikah 
Ingancin mas 'alar 


Juz'it tarikah shi ne, kashi daya daga cikin Kimar dukiyar da 
mamaci ya bari. Saboda haka, idan ka buga (wato ka yi sau tsakanin) 
kashin da magaji ya samu da juz'il tarikah, zai baka Kimar dukiyar 
da wannan magaji zai dauka a matsayin gadonsa. 

Wato: 

Kimar rabon тагай = kashi Х Juz'it tarikah 

Misali: 

Mutum ne ya mutu ya bar matar aure (V4) da uwa (1/3) da Baffa 


(As). 


88 


Idan wannan mamaci ya bar dukiya wacce Kimarta ta kai naira 
dubu hudu da dari akwas N4,800, fitar da Kimar kowane magaji? 
Idan ka gudanar da rabon, za ka sami tebur na 9(1) da ke Kasa 


duba babi na takwas don Karin bayani. 


Tebur 9 (1) 

Asalin Juz'it Tarikah 
mas'ala tarika N4,800 

(12) N400 

Magaji Rabo Kashi Lissafi Kimar rabo 

Matar aure YA 3 3 x N400 N1,200 
Uwa 1/3 4 4x N400 N1,600 
Baffa AS 5 5 x N400 N2,000 
(12) N4,800 


Idan ka dauki Kimar tarikat — wato (N4,800) ka raba da asalin 
mas'alar wato (12) za ka sami juz’il tarikah wato (N400) kamar 
haka:- 

Juz'it tarikah = N4,800 — 12 = N400 

Kimar rabon magaji = kashi Х juz'i, kamar yadda lissafin 


kowane ya nuna a cikin tebur na 9 (1) da ke sama. 


Matar aure ta ci gadon = N1,200 
Uwa ta ci gadon = N1,600 
Baffa ya ci gadon = N2,000 
Jumla = М4,800 


To, amma kudi da kowane magaji ya gada, ba fa kudin ne a 
kudince ba — a'a Kima ce ta kaya ko kaddara. Saboda haka kowane 
magaji zai dauki kaya dai-dai da Kimar kudin da ya gada. 

Idan kayan, ko kaddarar da ya dauka ya zarce Kimar kudinsa, 
to zai yi ciko ke nan. Haka kuma, idan kaya ko kaddarar da ya dauka 


89 


bai kai Kimar kudin da ya gada ba, to, za a yi masa ciko ke nan. Та 
wannan hanya za ka ga duk an rabe dukiyar. 

A waje daya tak da za a iya samin matsala, shi ne, batun wane 
magaji ne zai dauki wace kadara? Ka san son zuciya na dan Adam. 
Wa'azi na fadakarwa ko sulhu ta hukuma za su yi amfani a nan 
wajen sulhuntawa. Kuma dai a duba abinda ya fi dacewa kowa, 
kuma kowane magaji ya duba abinda ya fi dacewa a gare shi. Kuma 
a lura cewa, a cikin magada masu daraja daya, babbane zai fara 
daukan kason sa, sannan mai bi masa sannan mai bi masa. 

[В] MISALAI AKAN RABON GADO 
1) Misali na daya (1) 

Tambaya 

Mutum ne ya mutu уа bar іуауепѕа; uwa da uba, da “ya'yansa 
maza biyu, mace daya, da wansa shakiki, da baffansa — wato Kanen 
uba, da kuma matarsa wacce ya saketa saki na biyu a lokacin da ya 
ke da lafiya, amma har ya mutu bata gama idda ba. An yi Kimar 
kaddarorinsa da Кийт da ya bari, sun kama, Kimar kudi naira 
miliyan bakwai (N7,000,000.00) bankin musulunci ya na binsa 
bashin kudi miliyan daya (N1,000,000). Ya ya zaka raba dukiyarsa 
ga magada? 

Amsa 

e Fitar da hakkin bashi 

Kafin a raba gado, lalle ne a biya banki bashin da ya ke bi 

naira miliyan daya, daga cikin dukiya. 

Bayan an biya bashi, Kimar dukiya ta rage miliyan shida 

(N6,000,000.00) 


e Tace sunayen masu cin gado 


90 


Ф о м 


Uba 5. Dan uwa shakiki 
Uwa 6. Baffa 

. Ya'yamazabiyu 7. Matar aure cikin idda 
‘Ya mace daya 


Ва a Kare “ya'ya da iyaye daga сіп gado. Saboda haka, uba, 
da uwa, da “ya' ya lalle ne su ci gado. 

Matar aure tana cin gado, ko da mijinta ya sake ta, saki 
wanda za a iya kome, matukar bata gama idda ba. 

Da namiji yana ture dukkannin “yan uwa; wato anan, “ya ya 
maza sun ture dan “uwa shakiki da kuma baffa. 

Saboda haka, masu cin gado su ne: uba, uwa, “ya'ya biyu 
maza, ‘ya mace da kuma matar aure. 

Nau'in rabon kowane magaji 

Uba: “ya'ya maza sun cira uba daga asibci zuwa cin sudusi 
(1/6). 

Uwa: “ya'ya sun cira uwa дара cin sulusi (1/3) zuwa cin 
sudusi (1/6). 

Matar aure: “ya” ya sun cira ta daga cin гиби? (%) zuwa cin 
tumuni (1/8). 

“Ya'ya: maza biyu da mace daya za su ci sauran dukiya da 
asibci (As). Za su raba rabon namiji daya dai-dai da rabon 
mata biyu. 


Lissafa gida nawa za a raba dukiya 


Wannan rabo an dunkule shi a tebur na 9(2){ a shafi na 83} 


a) Asalin Mas'alar 


91 


Idan ka duba mukaman rabon magadan, za ka samu mukamin 
rabon uba sun yi dai dai da mukamin rabon uwa — Tamasul. 
Don haka sai ka dauki mukamin sudusi (6) ka auna shi da 
mukamin tumunin mace (8) za ka samu sun yi tawafuki, a 
cikin biyu (2). Saboda haka:- 

> @ +2 = 3; 3 x ® = (24) 

= ® +2 = 4; 4х © = (24) 

Asalin mas'alar — wato LCM, уа Ката za а raba dukiya gida 
ashirin da hudu (24). 

Uba: zai dauki kashi hudu; '/6x 24 = 4 

Uwa: za ta dauki kashi hudu; '/6 X 24 = 4 

Matar aure: za ta dauki kashi uku, !/s х 24 = 3 

“Ya'ya: za su dauki kashi goma sha uku, wato daga cikin 
asalin mas'alar(24) za ka kwashe kashin Uba (4) da kashin 
Uwa (4) da kashin Matar aure (3). Wato 24 — 11 = 13. 

Idan ka auna “ya'ya maza biyu kamar “ya'ya mata hudu ne, 
sannan ga “ya mace daya — jumla biyar kenan. Saboda haka za 
ka raba wannan kashi goma sha uku, na “ya'ya, gida biyar dai 
dai-wa-daida. 

Wamnan rabo ya karye, domin (13) ba za ta rabu gida (5) ba, 
dai dai wa dai da. Don haka akwai bukatar а inganta mas'alar. 
b) Ingancin Mas'alar 

Idan ka auna girman kashin “ya 'ya (13) da yawan adadinsu (5) 
za ka ga lambobin sun saba — tabayun. Don haka sai ka dauki 
adadin “ya'yan (5) ka rubuta a saman asalin mas'alar. Idan ka 
buga biyar (5) cikin asalin (24), za ka sami dari da ashirin 
(120) a matsayin ingancin mas'alar. 


92 


с) Kashi nawa kowane magaji zai dauka 


Idan ka buga abinda ke hannun kowane magaji da ita wannan 
lamba biyar (5), zaka sami sabon kashin da kowane magaji zai 
iya dauka daga cikin ingancin mas'alar:- 

Uba: zai dauki kashi ashirin; 4х5 = 20 

Uwa: za ta dauki kashi ashirin; 4х5 = 20 

Matar aure: kashi goma sha biyar; 3x 5 = 15 

“Ya'ya: za su raba kashi sittin da biyar, 13 х 5 = 65 

Za ka raba 65 gida biyar — wato adadin yawan “ya'yan, 65 + 5 
= 13. 

“Ya mace tana da kashi daya — wato 13, kowane da namiji 
yana da kashi biyu, 2 x 13 = 26. 

Duba tebur na 9(2) da ke nan tafe. 


Raba dukiya ka baiwa kowane magaji hakKinsa 
a) Juz'it tarikah 


Juz'it tarikah — Kimar dukiya (tarikat) 


Ingancin mas'ala 


= N6,000,000 
120 


= N50,000 


Za ka rubuta ita wannan juz'it tarikah a saman ingancin 
mas'ala. Duba tebur da ke Kasa. 9 (2). 

b) Kimar rabon kowane magaji 

Kimar rabon тара] = kashi xjuz'it tarikah. 

Uba: Kimar rabon uba ita ce: 20 x N50,000 = N1,000,000 

Uwa: Kimar rabon uwa = 20 x N50,000 = N1,000,000 

Matar aure: Kimar rabo = 15 х N50,000 = N750,000 


93 


Da namiji; Kimar rabo = 26 x 50,000 = N1,300,000 
“Ya mace: Kimar rabo = 13 x N50,000 = N650,000 
Duba tebur da ke Kasa 9 (2). 


Wannan tebur уа nuna irin Кітаг kudin da kowa zai gada, 
saboda haka ko wannensu zai iya daukar kaya, ko kaddara, ta 
iyaka Kimar kudinsa. 

Duk magajin da ya dauki kadara ta sama da Kimar rabonsa, to, 


zai yi ciko, haka kuma duk wanda ya dauki Kasa da Kimarsa 


sai ayi masa ciko. 


Teburna 9 (2) (5) N50,000 
Asalin | Ingancin Tarikah 
mas'ala | Mas'ala 
Magaji Rabo (24) (120) N6,000,000 
Uba WG 4 20 N1,000,000 
Uwa 1% 4 20 N1,000,000 
Matar aure 1% 3 15 N750,000 
Da 26 N1,300,000 
Da AS 13 26 N1,300,000 
“Ya 13 N650,000 
(24) (120) N6,000,000 


2) Misali na biyu (2) 
Tambaya 


Масе ce ta mutu ta bar mijinta, da uwa, da “ya'ya mata biyu, 


da “yan'uwa. Li ummi daya, shakikiya daya, da kuma kakanni, uban 


uba da uwar uwa. 


Anyi Kimar dukiyar ta уа kama kudi naira miliyan uku da 


dubu dari bakwai da hamsin dai-dai (N3,750,000) bata bin bashi, 


94 


kuma ba'a binta bashi ko kwandala. Ya ya za ka raba wannan dukiya 
ga magada bayan cikar dukkanin sharudan gado? 
Amsa: 
e Tace sunayen masu cin gado 
1. Miji 5. “Yar uwa shakikiya 
2. Uwa 6. Kaka — ubna uba 
3. “Ya'ya matabiyu 7. Kaka — uwar uwa 
4. Dan uwa li ummi 
» Miji zai ci gado 
> Uwa ta kare Кака — uwar uwa daga cin gado 
> “Ya'ya mata biyu sun kare shakikiya daga cin gado, domin 
za su rabe sulusaini a tsakaninsu, don haka rabon shakikiya 
ya fadi. 
> Kaka ya ture li’ ummi daga cin gado. 
> Saboda haka, masu cin gado su ne: miji, uwa, “ya ya mata 
biyu, da kaka — uban uba. 
e Nau'in rabon Ко wane Magaji 
> Miji: reshen mamaciya (wato; “ya'ya mata) sun cira rabon 
miji daga nusfi (%) zuwa cin rubv’i (V4). 
> Uwa: reshen mamaciya sun cira uwa daga cin sulusi (1/3) 
zuwa cin sudusi (!/6) 
> “Yaya mata biyu: za su ci sulusaini (7/3). Za su raba dai-dai 
wa dai-da. 
> Kaka: zai ci gado, kashi biyu — wato farlan wa ta'asiban (1/6 
/ AS). Duba hukuncin kaka a babi na bakwai. 
e Lissafa gida nawa za a raba dukiya 
[Wannan rabo an dunkule shi a tebur na 9(3) a shafi na 87] 


95 


a) 


b 


МХ 


с) 


Аѕаһп Mas'alar 

Sai Ка yi nazarin mukaman faralin magadan: miji (Va), uwa 
(1/6), “ya'ya (2/3), mukamin sulusaini (3) zai iya shiga 
mukamin sudusi (6) ba tare da ragowa ba — tadakhul. Don 
haka, sai ka dauki babban makamin, anan shi ne shida (6) idan 
ka auna shida (6) da hudu (4) za ka ga sun yi tawafuki, a cikin 
biyu (2) saboda haka sai ka ce: 


=> (6) +2 = 3; 3х (4) = (12) 

Ко Кита Ка се: 

(4) +2 = 2; 2х (6) = (12) 

Asalin mas'alar — wato LCM, уа Ката za а raba dukiya gida 
goma sha biyu (12). 

Kashi nawa ko wane magaji zai dauka 


Miji: zai dauki kashi uku; "4x12 =3 

Uwa: za ta dauki kashi biyu; !/6Х 12 = 2 

“Ya'ya mata biyu: za su raba kashi takwas; 2/3 x 12 = 8 

Ko wacce za ta dauki hudu (4) 

Kaka — Uban uba: zai dauki kashi biyu farlan: '/6 X 12 = 2, sai 
dai rabon sa na asibci ya fadi, domin babu sauran kashi ko 
daya daga cikin asalin mas'alar (12). 

Mas'alar aulu: 

Idan ka tara dukkanin kason magadan za ka samu jumlar ta 


zarce asalin mas'alar: 


Jumlar kashi: 

Miji kashi = 3+ 
Uwa kashi = 2 
‘Yamace = 4 


96 


“Yamace = 4 


Kaka = 


N 


1 
Jumlar kaso, уа kama 15, maimakon 12, don haka akwai 
bukatar ayi aulun (12) zuwa [15]. Ma'ana, mas'alar rabon za 
ta inganta пе kawai idan ka raba dukiyar gida [15] a maimakon 
(12). 
Sai dai, ko da cewa anyi aulu, to, amma kashin kowane magaji 
ba zai canja ba. Duba tebur na Kasa 9 (3). 
Raba dukiya ga magada 
a) Juz'it tarikah 


Juz'it tarikah — Kimar dukiya (tarikah) 


Ingancin mas'ala 


= N3,750,000 
15 


= N250,000 


Rubuta wannan adadin a saman ingancin mas'alar. Duba tebur 
na 9 (3). 

b) Kimar rabon kowane magaji: 

Kimar rabo = kashin magaji d juz'it tarikah 

Miji: Kimar rabon miji = 3 x N250,000 = N750,000 

Uwa: Kimar rabon uwa = 2 x N250,000 = N500,000 

‘Ya mace: Kimar rabon ‘ya = 4 x N250,000 = N1,000,000 
Kaka: Kimar rabon uban uba = 2 x N250,000 = N500,000 
Saboda haka, ko wane magaji zai dauki kaya ko kaddara, (ko 
kudi) dai dai da Kimar rabon sa. Kuma ya dogara, ko dai yayi 


ciko, ko ayi masa ciko. 


97 


Duba tebur а nan kasa don yin nazarin rabon a dunkule 9 (3). 


N250,000 
Asalin Tarikah 
Mas'alar 
Magaji Rabo (12) (15) N3,750,000 
Miji 1/4 3 N750,000 
Uwa 1/6 2 N500,000 
“Ya 4 N1,000,000 
213 
“Ya 4 N1,000,000 
Kaka 1/6, AS 260 N500,000 
(15) N3,750,000 
TAMBAYOYI 


Tambaya 9(1) 


Matashi ne ya mutu ya bar uwa, da dan uwa daya shakiki, da kuma 
yanuwa li'abbai (maza da mata). Sannan da “yan uwa li ummat 
(biyu maza’ daya mace). A Karshe ya bar kakarsa uwar — uwa. Raba 
wananan gado Kimar dukiyarsa naira dubu talatitn da shida 
(N36,000). 

Duba amsoshi a Karshen littafi. 

Tambaya 9(2) 

Mutum пе ya mutu ya bar “ya'ya maza uku, da “ya” ya mata biyar, da 
matan aure uku, da li'abbai da jikoki da yawa. Kimar dukiyarsa уа 
kama naira dubu dari uku da goma sha shida da naira dari takwas 


(N316,800). Yaya za ka raba wannan gado? 
Tambaya 9(3) 


98 


Mace ce ta mutu ta bar miji, da “ya ta tsatso, da jika — “yar da, da 
shakikiya, Kimar dukiyar ta ya kama naira miliyan, biyu da dubu 
dari da sittin (N2,160,000). Ya ya za ka raba wannan gado? 
Tambaya ta 94) 

Mace ce ta mutu ta bar miji da “yan uwa mata uku (shakikiya biyu, 
li'abbiya daya) da kuma kaka — uwar — uwa. Kimar dukiyar ta ta 
kama naira dubu goma sha biyu (N12,000). 


Bayyana yadda za ka raba wannan gado? 


99 


BABI NA GOMA (10) 


TSAWATARWA AKAN CIN DUKIYAR MARAYU 
Cin dukiyar marayu haramun ne, domin dukiyar nan amana ce 
а hannun ka, wajibi пе а mai da amana ga mai ita. 
Mafi girman tsawatarwa ta fito daga Alkur'ani mai girma a 
inda Allah madaukaki ya ke cewa. 
JU авз 9 cà USU МА Walk А Jl gal о 9 сн Ol Їз JB 
Je еШ jama арыз 
Ma'ana: 
“Lalle ne, wadanda suke cin dukiyar marayu da zalunci, to, 
wuta kawai suke ci a cikin cikkunansu, kuma za su shiga wata 
wuta mai іѕапат (a lahira). Nisa'i 10 
Wani Hadisi a cikin sahihil Bukahri daga Abu-Huraira ya nuna 
mana cewa, Manzon Allah (S.A.W) ya ce, cin dukiyar maraya ya na 
daga cikin laifuffukan nan guda bakwai masu halakadda mai aikata 
su, kuma Manzon Allah ya ce mu nesan ce su: 
AYA jal) с gal) АШ | ыйы) alung Аде dll л 4) JJ gang JB 
GI 22) ед! JU JSI, 
Ma'ana: 
“Ku nesanci laifufftukanan guda bakwai masu halakarwa: su 
ne, Shirka, cin dukiyar maraya, tsafi, kisan kai ba'a kan hakKin 
Shari'a ba, cin riba, Kin fita filin yaki, da yin Kazafu ga mata 
masu kame kansu. (Bukhari) 
Wajibi ne ga waliyin marayu ya rike dukiyarsu da adalci. Duk 


lokacin da ya fahimci wadannan marayu sun yi hankali, kuma sun 


100 


isa shari'a, to, sai ya mika musu dukiyarsu a hannunsu, a gaban 
shaidu. Idan mawadaci ne, to ya kame kansa, kada ya taba dukiyar 
ko da kankani. Amma, idan matalauci ne, ya samu, da nassin 
alkur'ani, ya iya amfani da dukiyar ba tare da barna ba. Misali, ya yi 
kasuwanci da ita, ko ya sha nononta idan dabba ce, ko ya ci 
“уа”уапїа idan bishiya ce, ko ya zauna a ciki idan gida ne, Ко ya 
noma idan gona ce, da dai sauransu. Allah ta'ala ya ce: 

Y «бый аз aal ЫА | маа US уа з ааа 0де JS yag 2 las JB 

Ma'ana: 

“Wanda ya ke wadatacce, to, ya kama kansa, kuma wanda ya 

ke fakiri, to, уа ci, gwargadon yadda ya kamata” Nisa'i (6) 

Ya na da kyau a tausayawa marayu, a kyautata musu, a tsare 
dukiyarsu, a koya musu karatu da tarbiya, ayi musu aure idan sun 
balaga. 

A Karshe, ina so in fadakad da mu cewa, duk wanda уа ke cin 
dukiyar “ya” yan wani wadanda su ke marayu, to ya dauki bashi пе а 
kansa. Domin shima za a iya cin amanar “ya'yansa bayan ya mutu. 
Allah ya tsare mu, amin. 


Lalle daga Allah muke, kuma gare shi muke komawa. 


О1о Ad Чу 40 


101 


CIKAR LITTAFI 

Ina kammala wannan littafi da godiya ga Allah wanda ya bani 
ikon tsarawa. Tsira da amincin Allah su tabbata ga Shugabanmu 
Manzo Muhammadu (S.A.W) da alayensa da sahabbansa. 

Ina roka mana afuwa da dacewa, ni da ku masu karanta 
wannan littafi, da sauran musulmi baki daya. Ya Allah ka sa mu cika 
da imani, ya Allah ka sanya mu cikin rahamarka a ranar da babu 
wata inuwa sai inuwarka. 

Allah ka gafartawa iyayenmu da malaman mu, kuma ya Allah 
ka shiryad da zuciyarmu, ka tsare mu daga sharrin yahudu da nasara, 
amin. 

Alhamdu Lillahi 


ad : e r 


102 


10. 


11. 


12. 


MA’ ANAR WASU KALMOMIN DA KE CIKIN LITTAFIN 


Shakiki (Shakikiya) — Dan'uwa wanda kuke uwa daya uba 
daya da shi. 

Li'abbi (Li'abbiya) – Dan'uwa wanda kuke uba daya kawai da 
shi. 

Li'ummi (Li'ummiya) — Dan'uwa wanda kuke uwa daya 
kawai da shi. 

Farali — wani rabo da magaji zai iya ci wajen gadon mamaci. 
Misali, miji zai iya cin rabin (V2) dukiyar matarsa da ta mutu. 
Asibci — (Asibi) — Duba babi na shida; shafi na .................... 
Asalin Mas'ala (LCM) — Lamba ce mai nuna gida nawa za a 
raba dukiyar gado kafin kowane magaji ya dauki kashin sa. 
Mukami — “denomenator” — Lamba ce da ke rubuce a kasan 
farali. Misali, a cikin faralin tumuni (1%), takwas ita се 
mukami. 

Ingancin mas'ala — idan asalin mas'alar rabo ta karye, to, ana 
bukatar wata mas'ala sabuwa wacce rabo zai inganta tare da 
ita wato sabon “LCM”. Shafi na ............. 

Tamasul — Idan mukamai su ka zama iri daya — kamar 
mukamin 1% da 1% sun yi tamasuli. 

Tadakhul — Idan mukami daya zai iya shiga cikin dayan, ba 
tare da ragowa Ба — sun yi tadakhuli. 

Tawafuk — Idan akwai wata “yar Karamar lamba wacce zata 
iya shiga cikin dukkan mukaman. 

Tabayun — Idan dukkan mukaman sun saba da juna — wato 
babu mai shiga wani, kuma babu karamar lamba mai shiga 


dukkanninsu, sun yi tabayuni. 


103 


13. 


14. 


15. 
16. 


shigarwa — ma'ana rabawa (-). Uku ta shiga cikin shida, har 


sau biyu, 6+2 = 2. 


bugawa — ma'ana “sau” (х). Вива hudu cikin shida; 4 х 6 = 


24. 
Ашо - Duba babi na takwas; shafi na 


Raddi — duba babi па takwas shafi na 


104 


AMSOSHIN TAMBAYOYI 
Amsar tambaya ta 7(1) 


Magada Asalin mas'ala (3) 
Kaka 1 
Shakiki 2 
Li'abbi 0 


Amsar tambaya ta 8(1) 
а) Asalin mas'ala = 4 
b)  Asalin mas'ala = 7 
c) Asalin mas'alar = 3 
Amsar tambaya ta 8(2) 
a) Аѕаһп mas'alar uwa, uba da da namiji = 6 
b)  Asalin mas'alar li'ummai biyu da “ya” ya mata biyu = 3 
Amsar tambaya ta 8(3) 
а) Asalin таѕ’аја = 8 
Б) Аѕаһп mas'ala = 4 
Amsar tambaya ta 8(4) 
Asalin mas'ala = 12 
Amsar tambayoyi па 8(5) 
1) Татаѕи; asalin mas'alar = 3 
п) Tadakhul; asalin mas'alar = 6 
iii) Tawafuk; asalin mas'alar = 24 
ту) Tadakul, asalin mas'alar = 8 
у) Tabayun, asalin mas'alar = 12 


vi) Tabayun; asalin mas'alar = 24 


105 


Amsar tabaya ta 8(6) 


а) Asalin mas'alar = 6 


b) Asalin mas'alar = 12 


c) Asalin mas'alar — 12 


d) Asalin mas'alar = 6 


Amsar tambaya ta 8(7a) 


106 


(2) 
Magaji Rabo Asalin Ingancin 
Mas'alar Mas'alar 
(12) (24) 
Shakikiya > 4 8 
3 
Shakikiya 4 8 
Matar aure 3 
_ AN YA 3 
= Matar aure 3 
з 
= Baffa 1 
PAS м. AS 1 
OA, | Baffa 1 
(12) (24) 


Amsar tambaya ta 8(7b) 


107 


(4) 
Magaji Rabo Asalin Ingancin 
Mas'alar Mas'alar 
(4) (16) 
Matar aure 1 
Matar aure 1 
1/4 1 
= Matar aure 1 
Matar aure 1 
= Shakiki 2 
= Shakiki 2 
© 
E Shakiki 2 
AS 3 
Shakiki 2 
& | Shakiki 2 
Shakiki 2 
(4) (16) 


Amsar tambaya ta 8(7с) 


(12) 


Magaji Rabo Asalin Ingancin 
Mas'alar Mas'alar 
(24) (288) 
Matar aure 9 
Matar aure 9 
1/8 3 
D Matar aure 9 
= Matar aure 9 
[as] 
9 “Ya 64 
- 
Ca Ya 2/3 16 64 
“Ya 64 
Shakiki 30 
«у AS 5 
hazi Shakiki 30 
(24) (288) 
Amsar tambaya ta 9(1) 
N2,000 
Magaji Asalin Ingancin Tarikah 
mas'alar | Mas'alar N36,000 
(6) (18) 
Uwa 1% 3 N6,000 
Li'ummi 2 N4,000 
Li'ummi YA 2 N4,000 
Li 'ummiya 2 N4,000 
Shakiki AS 9 N18,000 
(6) (18) N36,000 


108 


(11) Tabayun (3) 


Amsar tambaya ta 9(2) 


(33) N 1,200 
Magaji Rabo Asalin Ingancin Tarikah 
mas'alar | Mas'alar N 316,800 
(8) (264) 
Matan 1/8 1 33 N39,600 
aure (3) Kowacce 
N13,200 
Da (3) 126 N151,200 
Kowanne 
N50,400 
AS 7 
“Ya (5) 105 N126,000 
Kowacce 
N25,200 
(8) (264) N316,800 
Amsar tambaya ta 903) 
N180,000 
Magaji Rabo Asalin Tarikah 
mas'alar N2,160,000 
(12) 
Miji YA 3 N540,000 
“Ya 10 6 N1,080,000 
‘Yar da 1% 2 N360,000 
Shakikiya AS 1 N180,000 
(12) N2,160,000 


109 


Amsar tambaya ta 9(4) 


N 1,500 
Magaji Rabo Asalin Tarikah 
mas'alar N 12,000 
(6) (8) 

Miji 1/2 3 N4,500 
Shakikiya 2/3 2 N3,000 
Shakikiya 2 N3,000 
Uwar uwa 1/6 1 NI, 500 
(8) N12,000 


110 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


LITTAFFAN DA AKA DUBA 
Tarjamar Ma'anonin Al-kur'ani Mai Girma — na Sheikh 
Abubakar Mahmud Gumi.(1979) 
Mukaddamatil Izziya — talifin Abul Hassan Aliyu Al-maliki 
Ash-shazili; Bugun Madaba'ar Mak-tabatish Sha'abiya, 
Beirut-Lebanon. 
Samaruddani — Sharhin Sheikh Salih Abdussami Al-abik 
aakan Risalar dan Abu Zaidi Al-Kirawani. 
As-halul Madariki — (Juz’i na uku) — Sarhin Sheikh Abubakar 
Kash-nawi akan Ir-shadus Salik na Ibn As-kar. Bugun 
Madaba’ar Dar El-fikr, Beirut-Lebanon. (2000) 
Min-hajul Muslim — (Sabon bugu) na Shikh Abubakar Jabir 
Al-jaza'iri; Bugun Madaba’ar Dar El-fikr, Beirut — Lebanon. 
(2003) 
Muwadda Imam Malik — ruwayar Yah-ya dan Yah-ya Al-laisi; 
Bugun Madaba'ar Dar El Kutubul Ilmiyi, Beirut-Lebanon 
(1984) 
Muzakarah akan ilmin Rabon Gado na Ustaz Hamzat Umar 
Jahun, Lakcara a Tsangayar Musulunci, Kwalejin Ilmi ta 
Gumel.(2003) 
Jagorar Rabon Gado na Ustaz Haruna Hashim Gumel (1999). 


111 


